વારસા વહેંચણીની 


ઈસ્લા(મક વ્યવસ્થા 


-: સંપાદક :- 
(મવ.) અબ્દુરરશીદ ઈબ્રાહીમ મનુબરી (સા.) 
(ઉસ્તાઝ : દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલા-ભરૂચ) 


-: પ્રકાશક :- 
(હઝ. મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 
દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧ 





(૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૨૯૦૫૨4૯૦૨૦૫૨૯૦૦:૦૧૨૯૦૧૨૯૦૨૯૯૦૧૨4૦૧૨૯/૯૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨-૦૫૦4૦૧૨:૦૫૨4૦૫૯:૦૨ 


કિતાબનું નામ : વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


સંપાદક : (મવ.) અભબ્દુર્રશીદ ઈબ્રાહીમ મનુબરી (સા.) 
(ઉસ્તાઝ : દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલા-ભરૂચ) 


પ્રકાશક : (મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 
(મુહતમિમ : દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલા-ભરૂચ) 


પ્રકાશન વર્ષ : ઈ.સ. ૨૦૨૧, હિ.સ.૧૪૪૩ 
પ્રત * ૧૦૦૦ 


મૂલ્ય : ૫૦/- 
વ 


-ઃ કિતાબ મેળવવાનું સ્થળ :- 
દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ડી.એસ.પી. ઓફિસ સામે, 
ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧ (ગુજરાત-ઈન્ડિયા) 
ફોન : (૦૨૬૪૨) ૨૨૩૮૬૪ 


ણ4૦૧૯4«૦૧૦4૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૫૨૮૦૧૦૮૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૦૮૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨૦4૦૧૨૯૮4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨4* 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૩) 





અનુક્રમણિકા! 


પ્રસ્‍તાવના 
વારસાની ન્યાયિક વહેંચણી દરેક ઉપર ફર્ઝ છે 

વારસાઈમાં પુત્રીને પુત્રથી અડધો ભાગ આપવાનું કારણ 

દાદાની મિલ્કતમાંથી યતીમ પોત્રો કેમ વંચિત ?................ 
દત્તક પુત્રનો પ્રશ્ન શરીઅતની રોશનીમાં 


(૧ ૭ ળા .: ૦/ ૮0 ત્ળ ત્2 


વારસા વહેંચણીનો ઉલ્લેખ કુરઆનમાં 
પ્રારંભિક બાબતો 

મય્યિતે છોડેલ માલ ખર્ચ કરવાની જગ્યાઓ તથા 
તેના હકદારોનું ક્રમવાર વર્ણન 

સામાન્ય સંજોગોમાં વસિય્યત કરવાનો હુકમ 
વારસદારો અને તેમના પ્રકારો 


ઠ ૧ 


2 ત2 ત્2 
૮/0 તળ ત્2 


યતીમોના હક્કો અને તેમની મિલ્કતની સુરક્ષા 

યતીમ પૌત્રાઓના વારસાનો મસઅલો 

વારસદારોના હકોનું વણન 

વારસાના નક્કી થયેલા ભાગો અલ્લાહ તરફથી જ નક્કી થયા છે.. 
વારસો એક આપમેળે મળતી મિલ્કત છે, તેમાં માલિક થનારની 
પરવાનગી લેવાની કોઈ શરત નથી 

અલ્લાહપાકનો ડર રાખી વારસાની વહેંચણી કરો 
બહેન-બેટીઓનો હક માફ કરાવવો 

બાપ હયાતીમાં જ છોકરીને વારસામુક્ત કરાવી શકે છે ? ....... 


૮૦ ૮2 ૮2 ત2 ત્2 
(૧% ૦ ળન .£:€ ૦ 





(૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


શાદી અને દહેજનો ખર્ચ કાપવો 

વારસા અને મહેરની માફી 

હયાતીમાં બખ્શીશ 

દત્તક પુત્ર પાલક માં-બાપનો વારસદાર બની શકે ?............. 
અસબાતનું વણન 

જવિલ અરહામનું ટૂંકમાં વર્ણન 

પરચૂરણ મસાઈલ 

હૈયાતીમાં વહેંચણી 

મરઝુલ મોત (એ રોગ જે મૃત્યુનું કારણ બને) 

અમુક અથવા બધા વારસદારોને વંચિત કરવા 

સગા છોકરાને મિલ્કતમાંથી વંચિત કરી શકાય ?............... 
માં-બાપ પર વારસાના નામે મિલ્કત વહેંચણીનું દબાણ 

કોઈ વારસદારના નામે સંપત્તિ ખરીદવી 

વ્યાજ, નાજાઈઝ કબ્જાવાળી જમીનની વહેંચણી 

બિયાના (બિયાણું)ની રકમ 

હૈયાતીમાં વકફ કરવું 

નિવૃત્તિ અથવા સરકારી લાભો બાબતે વારસા વહેંચણી 

રોડ, રેલ્વે અકસ્માતમાં મૃત્યુને કારણે મળતી રકમ 

જીવન વીમો (11૮, [112 ।105૫।'ત।૧૮૦) 

એફ.ડી. (₹1%૯ત ૩૦૦૦511) 








વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૫) 





૦૯9) પ્રસ્તાવના /૦- 


વારસા વહેંચણી સામાજિક જીવનની એક મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. તેની 
ન્યાયિક વહેંચણી પર સમાજના કલ્યાણનો ઘણો બધો આધાર છે. પરંતુ 
અફસોસ કે સદીઓથી વારસાઈના હક્કો ઝૂંટવી લેવામાં આવી રહયા છે. 
અને હક્ક પણ કોનો ? એક અબળા-કમજોરનો ! અને ઝૂંટવી લેનારા કોણ 
છે ? બાપ તથા ભાઈઓ ! જેમના શિરે તે નિર્બળ સર્જનની સારસંભાળનો 
બોજો નાખવામાં આવ્યો છે. એક સ્ત્રી પ્રતિ સૌથી વધારે પ્રેમ તથા હમદર્દી 
તેના ભાઈ તથા બાપને હોવી જોઈએ, પરંતુ આ જ લોકો તેના અધિકારો 
છીનવી લે તો, તે માનવતાનું ચિરહરણ છે. રક્ષકો જ ભક્ષકો બની જાય તો 
રક્ષા કેવી રીતે થશે ? 

આપ આપના હૃદય પર હાથ રાખી બતાવો કે શું દીકરી ખદાની 
મખ્લૂક નથી ? શું તે માનવરૂપ નથી ? શું તેની જરૂરિયાત નથી ? આ 
પ્રશ્નોના જવાબ હકારમાં હોવા છતાં તેની સાથે સાવકો વર્તાવ કરવામાં 
આવે છે. તેના અધિકારો ખૂંચવી લેવામાં આવે છે. તેનો વારસાઈ હક્ક 
આપવામાં નથી આવતો. ભાઈઓ નાગની જેમ બાપની જાયદાદ પર કબ્જો 
જમાવી લે છે. શું કામ તેને તેનો ભાગ નથી આપતા ? બધા ઈચ્છે છે 
કે સમાજ સારો બને. પવિત્ર તથા ક્રાંતિકારી બને, પરંત માં-બહેનોના 
અધિકારો હજમ કરીને આપણે કેવી રીતે સુખી તથા ક્રાંતિકારી સમાજ 
બનાવી શકીશું ? તે પીડિતનો વારસાઈ હક્ક પચાવી પાડી આપણે કેવી 
રીતે નેક બની શકીએ છીએ ? વાસ્તવમાં આ દીકરીઓ પર ખલ્લો અત્યાચાર 
છે. આ એક અફસોસજનક પરિસ્થિતિ છે. ક્યાંક તો છોકરીઓના વારસાઈ 
₹૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


(૬) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨& 


હક્કની બાબત વિચારણા હેઠળ પણ નથી આવતી. વિચાર પણ નથી આવતો 
કે છોકરી પણ વારસામાં ભાગીદાર છે. દારૂલ કઝા કે દારૂલ ઈફતામાં પણ 
અન્ય મસ્અલાઓની સરખામણીએ વારસા વિશેના મસ્અલાઓ ઓછા 
આવે છે. વારસા વહેંચણીની બાબતને જાણે દીન સાથે કાંઈ લેવા-દેવા 
નથી, એમ સમજવામાં આવે છે. બીજી બાજુ દહેજ જેવા દૂષણને નિકાહની 
અનિવાર્ય શર્ત સમજી લેવામાં આવી છે. 


આ ભૂલાવી દેવામાં આવેલી જીમ્મેદારી પ્રતિ ધ્યાન દોરવાને હું મારું 
સૌભાગ્ય સમજું છું. અને કોઈ કમજોર વર્ગની હિમાયતમાં ઉભા થવાને હું 
બહુ મોટી ઈબાદત સમજું છું. હદીષમાં છે કે જે વખતે લોકો સુન્નતોને 
છોડી દેશે તે વખતે જે માણસ એક સુન્નતને અમલમાં લાવી જીવંત કરશે 
તો તેને ૧૦૦ શહીદોનો સવાબ મળશે. 


વારસાની ન્યાયિક વહેંચણી દરેક ઉપર કર્ઝ છે : 

કુર્ઓનિ શરીફે તેને કેટલી એહમિયત આપી છે, તેનો અંદાજો કુર્ઓાની 
વર્ણનશૈલી પરથી આવી શકે છે. પહેલા તેને સંક્ષિપ્તમાં એક નિયમ સ્વરૂપે 
બયાન કર્યો. પછી વિગત દર્શાવી. કુરઆનની આયતોનો સાર એ છે કે માં- 
બાપ જે કાંઈ સંપત્તિ છોડી વફાત પામી જાય, થોડી હોય કે વધારે, તેમાં 
દીકરાઓ સહિત દીકરીઓ પણ હિસ્સેદાર છે. આ હિસ્સાઓ અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી પાડવામાં આવેલ છે. ત્રણ આયતો પછી ફરી આ જ 
બાબતે વિગતવાર આ મસઅલો બયાન કરવામાં આવ્યો છે. ઈર્શાદ છે કે, 
દીકરા માટે દીકરીના હિસ્સાથી બમણો હિસ્સો હશે. જો એકથી વધારે 
દીકરી હશે તો બે તૃતિયાંશ અને એકમાત્ર દીકરી હશે તો અડધા માલની 
માલિક બની જશે. 

અહીં મફસ્સિરીને એક સક્ષ્મ મુદ્દો એ વર્ણવ્યો છે કે અલ્લાહપાક માં- 
બાપથી પણ વધારે મહેરબાન છે. કારણ કે અલ્લાહે માં-બાપને સંતાનો 
સાથે સદ્વ્યવહારનો આદેશ આપ્યો છે. 

આ બાબત એટલી મહત્વપૂર્ણ હતી કે તેની વિગતો ખુદ અલ્લાહ 
₹«46૧૨૯4«૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮/«૦૧૨૮«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૨૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


તઆલાએ બતાવી. તેને માનવીય બધ્ધિ કે સમજના આધારે છોડી ન મૂકી. 
તેનો અર્થ એ કે આમાં મરનાર (મથ્યિત)ની ઈચ્છા કે અધિકારની પણ 
દખલગીરી નથી. જેટલા પણ ભાગ છે, તે અલ્લાહપાકે પાડેલ છે. જે તેને 
સ્વીકારતો નથી, તે તેની ફરજ ચૂકે છે. 
વારસાઈ સબંઘી આયતો પર એક નજર તશા એક બોધદાયક 
ઘટના : 

વારસાઈ સબંધી આયતોમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, વારસાઈ 
હક્ક માત્ર દીકરાઓને જ નહીં, દીકરીઓને પણ પ્રાપ્ત છે. બીજી વાત એ 
કે, મરનારની માલિકીની દરેક વસ્તુ નાની હોય કે મોટી તેમાં વારસોનો 
હક્ક થઈ જાય છે. કોઈ વારિસ મનસ્વી રીતે વહેંચણી વગર કોઈ વસ્તુ 
પોતાની પાસે રાખી લેવાનો હક્ક નથી ધરાવતો. અહીં સુધી કે મરનારના 
પહેરેલા કપડાં પણ વારસાના માલમાં શામેલ થઈ જાય છે. તેમજ જેનો 
જેટલો ભાગ છે, તેમાં સુધારો વધારો કરી શકવાની કોઈને સત્તા નથી. 
સોથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે, વારસદારો મરનારના માલના માલિક 
બને છે તે એટલી હદે જડબેસલાક છે કે, જો મરનાર પોતે કોઈને બેદખલ 
કરે તો પણ તે વારસદાર બેદખલ થતો નથી. વારસદાર માટે પણ એ 
જરૂરી નથી કે તે મરનારના વારસાઈ હક્કને કબૂલ કરે, બલ્કે જો લેવાનો 
ઈન્કાર કરે તો પણ તે આપમેળે માલિક બની જાય છે. એ વાત અલગ છે 
કે વારસા વહેંચણી પછી જ્યારે તે પોતાનો હક્ક પ્રાપ્ત કરી લે, ત્યાર પછી 
તે પોતાનો માલ કોઈને પણ આપી શકે છે. 


વારસા વહેંચણી પહેલાં મહેમાનોની આગતા-સ્વાગતા કે સદકો-ખેરાત 
કરવામાં મરનારના માલનો ઉપયોગ જાઈઝ નથી. કારણ કે આ માલમાં 
બધા વારસોનો હક્ક છે. આ તો જાણે કે ચોરીના માલથી સદકો કર્યો. 
વારસા વહેંચણી પછી વારસદાર પોતાના ભાગે આવેલ માલમાંથી સદકો- 
ખેરાત કરે તો તેમાં કોઈ આપત્તિ નથી, પરંત વહેંચણી પહેલા અન્ય 
વારિસોની પરવાનગી પછી પણ સદકો નહીં કરે. કારણ કે શકય છે કે કોઈ 
વારસદાર ગેરહાજર હોય અથવા સગીર વયનો હોય. હા, જો બધા વારિસો 
ણ46૫૧૨૯4«૦૧૨૯4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮4૦૧૨૦૮4«૦૧૨૦૮4«૦૧૨:4«૦૧૨૦:4૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨4૦૫૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯૮«૦૨૨૯૮૦૨૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


હ 


હાજર તથા પુખ્ત વયના હોય, અને તેઓ દિલથી પરવાનગી આપી દે તો 
એવી પરિસ્થિતિમાં સદકો કરવો જાઈઝ છે. 


અહીં એક બુઝર્ગની ઘટના સાંભરે છે. તેઓ એક મુસલમાનની ઈયાદત 
(બીમારપર્સી) માટે ગયા. થોડીવાર બેઠા હશે કે તેમનો ઈન્તેકાલ થઈ 
ગયો. તે વખતે જે દીવો સળગી રહયો હતો, તે તેમણે તરત ઓલવી નાંખ્યો 
અને પોતાની પાસેથી પૈસા આપી તેલ મંગાવ્યું અને દીવો સળગાવ્યો. 
લોકોએ જિજ્ઞાશાવશ કારણ પૂછયું તો તેમણે કહયું : “જ્યાં સુધી આ 
માણસ જીવતો હતો, આ દીવો તેમની માલિકીનો હતો. અને તે સંજોગોમાં 


ક 


તેનો ઉપયોગ બરાબર હતો. હવે તેઓ આ દૃનિયામાં નથી રહ્॥ા તો તેમની 


દરેક વસ્તુઓ વારિસોની થઈ ગઈ. એટલે વારિસોની પરવાનગીથી આ 
દીવો આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીશું.” 


ઇસ્લામ પહેલાં સ્ત્રીઓ તથા બાળકોને વારસાઈ હક્કો આપવામાં 
આવતા ન હતા. ઈસ્લામે તેમને સર્વપ્રથમ આ હક્કો આપ્યા. 


બખારી શરીફ તથા નસઈ શરીફમાં એક હદીષ આવેલી છે કે, ઉહદના 
યુઘ્ધ પછી હઝરત સઅદ બિન રબીઅ (રદી.)ની પત્નિએ પોતાની બે 
દીકરીઓને લઈને હુઝૂર (સલ.)ની ખિદમતમાં હાજર થઈને કહયું : હે 
અલ્લાહના રસૂલ ! (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) આ સઅદની દીકરીઓ 
છે, જે ઉહદમાં શહીદ થઈ ગયા. તેમના કાકાએ આખી જાયદાદ પર કબ્જો 
જમાવી લીધો છે. અને આ બાળકીઓ માટે એક દાણો પણ રહેવા દીધો 
નથી. તો હવે આ દીકરીઓ સાથે કોણ શાદી કરશે ? 


આના જવાબરૂપે વારસાઈ સબંધી આયતો ઉતરી. ત્યારબાદ અલ્લાહ 
તઆલાના રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ હઝરત સઅદ 
(રદી.)ના ભાઈને બોલાવ્યા. અને હઝ. સઅદ (રદી.)ની પત્નિને આઠમો 
તથા બન્ને દીકરીઓને બે તૃતિયાંશ ભાગ આપવાનો આદેશ આપ્યો અને 
કહયું કે, તેમાંથી જે વધે તે તમારો ભાગ છે. 

સર્વપ્રથમ મરનારના માલમાંથી કફન-દફનનો ખર્ચ કાઢવામાં આવે, 
ણ46૫૧૨«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૫૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૫૧૯% 


પછી તેના શીરે દેવ હોય તો તે ચૂકવવામાં આવે. ત્યારપછી મરનારે જો 
વસિય્યત કરી હોય તો એક તૃતિયાંશ જેટલા માલમાંથી પૂરી કરવામાં આવે. 
એક તૃતિયાંશ માલથી વધારે માલ વસિય્યતમાં વાપરવો જાઈઝ નથી. 


જો મરનારના દીકરા-દીકરી બન્ને હોય તો દીકરાને દીકરી કરતાં 
બમણો ભાગ મળશે. મતલબ કે ઉપરોકત જીમ્મેદારીઓ અદા કર્યા પછી 
સમગ્ર સંપત્તિને દા.ત. જો એક જ દીકરો તથા દીકરી હોય તો ત્રણ ભાગમાં 
વહેંચવામાં આવશે. બે ભાગ છોકરાને મળશે અને એક ભાગ છોકરીને. જો 
છોકરા ન હોય અને માત્ર છોકરીઓ હોય તો બે તૃતિયાંશ માલ છોકરીઓમાં 
સરખા ભાગે વહેંચી દેવામાં આવશે. જો એક જ છોકરી હોય તો અડધો 
માલ તેને આપી દેવામાં આવશે. 


વારસા વહેંચણીના ઈસ્લામી કાયદાઓ બાબતે અમૂક લોકોએ વિવિધ 
આક્ષેપો કર્યા છે, તેના ટૂંકમાં જવાબો આપી રહ્યો છું.... 


(૧) વારસાઈમાં પુત્રીને પુત્રથી અડધો ભાગ આપવાનું કારણ : 


માનવજાતિની જાળવણી માટે નારીને સમાન રીતે અનિવાર્ય ગણીને 
તેની સ્વતંત્ર ઈન્સાની હસ્તીને માન્ય રાખવા ઉપરાંત ઇસ્લામે તેને વારસામાં 
પણ હિસ્સો આપ્યો છે. ઇસ્લામ પૂર્વે ન માત્ર તેને એ હિસ્સાથી વંચિત 
રાખવામાં આવતી હતી, બલ્કે ખુદ તેને પણ એવી એક મિલ્કત સમાન 
લેખવામાં આવતી હતી કે, જેને વારસો ગણીને મઈ તેના પર કબ્જો જમાવી 
લે. ઇસ્લામે તેને હેરવીફેરવી શકાતી મિલ્કત જેવી હાલતમાંથી ઉગારીને 
એક વારસદારનું સ્થાન આપ્યું. અને એ રીતે નારીમાં રહેલ માનવીય 
ખૂબીઓને માન્યતા પ્રદાન કરી. તે પત્ની હોય કે માં, બહેન હોય કે બેટી, 
તે મરનાર સગાની મિલ્કતમાંથી એક હિસ્સો મેળવે છે. જેનું પ્રમાણ મરનાર 
સાથેના તેના સગપણ પર તથા વારસદારોની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. 
એ નિશ્ચિત હિસ્સો તેનો જ છે અને કોઈ પણ તેને છીનવી કે વારસામાંથી 
તેને બાકાત રાખી શકતું નથી. એટલે સુધી કે જો મરનાર પોતે પણ તેને 
તેનાથી વંચિત રાખવા અને તે હિસ્સો બીજા કોઈ વારસદારને આપી દેવાનું 
ણ46૫૨૯4«૦૧૨૯4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૦૮«૦૧૨૦૮4«૦૧૨૮4૦૨૦:4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૨૮4૦૧૨4૦૫૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


કે અન્ય કોઈ કાર્યમાં આપી દેવાનું વીલ (વસિય્યત) કરવા ઈચ્છતો હોય 
તો પણ કાયદો તેને એવું કરવા નહીં દે. કોઈ પણ મિલ્કતધારીને પોતાની 
સંપત્તિના એક તૃતિયાંશથી વધુ હિસ્સાનું વીલ કરવાની છૂટ એ કારણે જ 
આપવામાં નથી આવી કે તેનાથી તેના નર તથા માદા વારસદારોના વારસાહક 
પર માઠી અસર ન થાય. વારસાના કેસમાં સમાનતા અને સરખાપણાંનો 
પ્રશ્ન પૂરી રીતે લાગુ પડે છે. સિદ્ધાંતમાં મદ અને ઔરતને વારસો મેળવ- 
વાનો સમાન હક છે. પરંતુ તેમને મળતો હિસ્સો પ્રમાણમાં ઓછો-વત્તો 
હોઈ શકે છે. અમુક દાખલાઓમાં મદ બે હિસ્સા મેળવે છે, જ્યારે ઔરત 
માત્ર એક હિસ્સો પામે છે. આ કંઈ મદને ઔરત પર પ્રાધાન્ય કે પ્રાથમિકતા 
આપવાની નિશાની નથી. જે કારણોસર અમુક ખાસ સંજોગોમાં મદને ઓરત 
કરતાં વધુ આપવામાં આવે છે, તેના કારણોનું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ 
કરી શકાય : 

પહેલું, મદ જ તે વ્યક્તિ છે કે, જે તેની પત્ની, તેના કુટુંબ તથા બીજા 
હાજતમંદ સગાઓના સંપૂર્ણ ભરણપોષણ માટે પૂરેપૂરો જવાબદાર છે. 
કાનૂન અનુસાર એની જ ફરજ છે કે, તે તમામ નાણાંકીય જવાબદારીઓ 
ઉપાડે અને પોતાના આશ્રિતોનું પૂરતું પાલનપોષણ કરે. એ પણ તેની ફરજ 
છે કે, સમાજહિતના તમામ કામોમાં ફાળો આપે. બધા આર્થિક બોજાઓ 
તેણે એકલાએ જ ઉપાડવાના હોય છે. 


બીજું, એની સરખામણીમાં ઔરત પર કોઈ પણ જાતની નાણાં સબંધી 
જવાબદારીઓ નથી. સિવાય તે બાબતો, જે તેણીના અંગત ખર્ચ અને 
શોખની મોંઘી વસ્તુઓ માટે હોય. તે આર્થિક રીતે સુરક્ષિત અને કાળજી 
હેઠળ હોય છે. જો તે પત્ની હોય તો પતિ તેનું પુરૂં કરે છે, જો તે દીકરી હોય 
તો તેનો બાપ, જો બહેન હોય તો તેનો ભાઈ અને એ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક 
નારીની દેખરેખ સબંધિત મદને માથે રહે છે. જો તેના એવા કોઈ જ સગા 
ન હોય કે જેમના પર તેણી આધાર રાખે અથવા એવું કોઈ જ નથી કે જે 
તેને વારસામાં કંઈ આપી શકે, તો તેને ભૂખી રહેવા નહીં દેવામાં આવે. 
એવી બાઈનું ભરણપોષણ આખા સમાજની, રાજ્યની જવાબદારી છે. તેને 
ણ4૦૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૧૧) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


મદદ આપવામાં આવશે અથવા પોતાની આજીવિકા કમાવવા માટે નોકરી- 
ધંધો પૂરો પાડવામાં આવશે. અને એ રીતે તે જે કંઈ કમાશે તે તેનું પોતાનું 
જ રહેશે. પોતાની જાત સિવાય બીજા કોઈના પણ પોષણ માટે તે જવાબદાર 
નથી. જો તેની પોઝીશનમાં કોઈ મઈ હોત તો. તેમ છતાં તેના કુટુંબના અને 
બનવાજોગ છે કે, અગર તેના કોઈ સગા મદદના મોહતાજ હોય તો તેમના 
માટે પણ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવતે. આમ, અઘરામાં અઘરી હાલતમાં 
પણ તેની નાણાંકીય જવાબદારી સીમિત રહે છે, જ્યારે મદની અસીમ- 
હંમેશા હોય છે. 

ત્રીજું, ઓરત જ્યારે મદ કરતાં ઓછું પામે છે, ત્યારે વાસ્તવિક રીતે 
તેને એવી કોઈ વસ્તુથી વંચિત કરવામાં નથી આવતી કે, જેને માટે તેણે કામ 
કર્યું હોય. વારસામાં મળેલ મિલ્કત તેની કમાણી કે પ્રયત્નોનું ફળ નથી 
હોતું. એ કંઈક અલગ ઢબે મળતી વધારાની વસ્તુ છે. એ કંઈક એવું છે કે, 
જેને માટે ન તો મરદે કે ન ઔરતે મહેનત કરી હોય છે. એ એક જાતની 
સહાયતા છે. અને કોઈ સહાયતા તાકીદની જરૂરિયાતો તથા જવાબદારીઓને 
લક્ષમાં લઈને અપાય છે. ખાસ કરીને જ્યારે કે તેની વહેંચણી ખુદાના 
કાનૂનાનુસાર થતી હોય. 


હવે, એક તરફ આપણી સામે દરેક જાતની આર્થિક જવાબદારીઓ 
અને નાણાંકીય બોજાઓ હેઠળ દબાયેલો મઇ વારસદાર છે. બીજી તરફ 
આપણી સમક્ષ એક નારી વારસદાર છે કે જેની ઉપર કંઈ જ આર્થિક બોજ 
નથી અથવા અત્યંત ઓછી નાણાંકીય જવાબદારી છે. એ બેની વચ્ચે આપણી 
પાસે અમુક મિલ્કત તથા નાણાંકીય સહાયતા છે કે, જેને વારસાના રૂપમાં 
વહેંચી આપવાની છે. જો આપણે ઓરતને સદંતર વંચિત રાખીએ તો તેનાથી 


તેને અન્યાય થશે. કેમકે તે પણ મરનારની સગી છે. જો આપણે તેનો 
હિસ્સો હર હાલતમાં મર્દના હિસ્સાના જેટલો જ રાખીએ છીએ તો તે 


ન 


મઇના હકમાં અન્યાયી ઠરશે. કોઈ પણ એક પક્ષને અન્યાય કરવાને બદલે 
ઇસ્લામ વારસામાંથી મોટો અંશ મઈને આપે છે, કે જેથી તે પોતાની કૌટુંબિક 


જરૂરિયાતો તથા સામાજિક જવાબદારીઓ પૂરી કરી શકે. એ જ વેળાએ 
₹/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૯૧૨4૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


(૧૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯:૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨& 


ઇસ્લામે નારીને સાવ વિસારી નથી દીધી, બલ્કે તેને પણ એક હિસ્સો 
આપ્યો છે. જેથી તેની અંગત જરૂરિયાતો સંતુષ્ટ થઈ શકે. હકીકતમાં આ 
બાબતમાં ઇસ્લામ મદ કરતાં ઓરતથી વધુ હમદર્દી દાખવે છે. 


વારસાઈ કાનૂન પર અમલ નહીં કરવાથી માણસ ખુદાપાકની 
અદાલતમાં ગુનેહગાર ઠરેછે: 


વારસાઈ હક્કો બયાન કર્યા પછી કુર્બાને જે જઝા-સજા બતાવી છે, 
કાશ ! તેને ઝૂંટવી લેનારા તેના પર ધ્યાન આપે. કુરબાન કહે છે “આ 
અલ્લાહ તઆલાએ બાંધેલી હદબંદીઓ (સીમાઓ) છે, જે અલ્લાહ અને 
તેના પયગમ્બરની વાત માનશે, અલ્લાહ તઆલા તેને એવા બગીચાઓમાં 
પ્રવેશ આપશે, જેની નીચેથી નહેરો વહેતી હશે. તેમાં તેઓ કાયમ રહેશે. 
અને તે વાસ્તવમાં બહ્‌ મોટી સફળતા છે. અને જે માણસ અલ્લાહપાક તથા 
તેના રસૂલની નાફરમાની કરશે, તેની નક્કી કરેલી સીમાઓ ઓળંગશે, તેને 
અલ્લાહ તઆલા નર્કની આગમાં દાખલ કરી દેશે. તેઓ તેમાં હંમેશ રહેશે. 
અને તેમાં તેને અપમાનજનક યાતના આપવામાં આવશે.” 


વિચાર કરો, કેટલી ધ્રુજાવી નાખનારી આયત છે. તેમાં એવા લોકો 
માટે કાયમી અઝાબની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જેઓ વારસાઈ 
કાનૂનમાં ફેરફાર કરી ખુદાની નક્કી કરેલી સીમાઓનં ઉલ્લંઘન કરે છે. 
એટલે જ હુઝૂર (સલ.)એ આ બાબતે સાવચેતીપૂર્વક સ્પષ્ટ સુચનાઓ 
આપી. આપ (સલ.)એ ઇર્શાદ ફરમાવ્યો કે “હું તમને ઔરત તથા યતીમ- 
અનાથના માલથી બચવાની ભારપૂર્વક તાકીદ કરું છું.” (ઈબ્જે કર) 


વારસા વહેંચણીમાં દીકરા-દીકરી વચ્ચે ભેદભાવ રાખવો બહુ ખરાબ 
વાત છે. કારણકે આ તો ખુદાવંદી આદેશ છે. બાળકોને બખ્શીશરૂપે 
આપવામાં ભેદભાવપૂર્ણ રીતે વર્તવાને પણ ઈસ્લામ અત્યાચાર કહે છે. તો 
આ તો વારસાઈ હક્ક છે. તેમાં ભેદભાવ કરવો વધારે ખરાબ કહેવાય. 
હઝરત નુઅમાન (રદી.)ના પિતાએ હઝરત નુઅમાન (રદી.)ને જ્યારે 
બખ્શીશરૂપે કંઈક આપ્યું અને હુઝૂરે અકરમ (સલ.)ને ગવાહ બનવાની 
ણ4૦૫૧૨«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૩) 
૦૧૨«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


દરખ્વાસ્ત કરી. ત્યારે હુઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ 
પૂછયું : “શું તેના બીજા ભાઈઓ પણ છે ?'' 

જવાબ મળ્યો : હા. 

તો પૂછયું : શું બીજાઓને પણ આટલું જ આપ્યં છે ? 

જવાબ મળ્યો : નહીં. 

તો રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ ફરમાવ્યં કે, શું તમે મને એક અત્યાચારનો 
સાક્ષી બનાવી રહયા છો ? હું અત્યાચારનો સાક્ષી નહીં બની શકું. તમે 
તમારા બધા સંતાનો સાથે ઈન્સાફપૂર્વક વર્તો. એ તેમનો તમારા પર હક્ક 
છે. ત્યારપછી હઝ. બશીર (રદી.)એ પોતાના પ્રિય પુત્ર હઝરત નૃુઅમાન 
(રદી.)ને આપેલો માલ પાછો લઈ લીધો. 


અમારા એક દોસ્ત જે ટંકારીઆના અને અમારા મહોલ્લાના છે, તેઓ 
આફ્રિકામાં રહે છે. તેમણે એક સવાલ લખીને મોકલ્યો હતો, તેનો જવાબ 
સાથે રજૂ કરૂં છું. 
(૨) દાદાની મિલ્કતમાંથી યતીમ પોત્રો કેમ વંચિત ? : 


સવાલ : મારે વેપાર અર્થે બહાર દેશ જવાનં થયું, ત્યાં મારા એક 
ઓળખીતા સાથીએ સવાલ કર્યો કે, દાદાની મિલ્કતમાંથી પોત્રાને વારસો 
મળશે કે નહી ? મેં કહયું કે પોત્રાને વારસો નહીં મળે. તો તે ભાઈ કહેવા 
લાગ્યા કે આ વાત સમજમાં નથી આવતી, તે ભાઈ અહિંયાં સુધી બોલ્યા 
કે જો ઇસ્લામનો હુકમ આ જ હોય તો હું ઇસ્લામ છોડી દઉં ? 


(૧) માટે આપ મફતી સાહેબથી નમ્ર અપીલ કે વિગતવાર જવાબ 
આપશો, જેથી તે ભાઈને શાંતિ થાય અને હું પૂરી વાત સમજાવી શકું કે 
પોત્રાને વારસો કેમ નહીં મળે ! ન મળે તો યતીમ પોત્રાનું શું ? ગુજરાન 
કેવી રીતે કરે ? આ સર્વે વિસ્તારપૂર્વક જણાવશોજી. 
જવાબ : એક મુસલમાન હોવાની દ્રષ્ટિએ ઈસ્લામની સઘળી બાબતો ઉપર 
ઈમાન લાવવું જરૂરી છે. 
₹/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૧૪ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 


અલ્લાહ તઆલા અને રસૂલ (સલ.)ના દર્શાવેલ તમામ અરકાનો 
ઉપર ઈમાન સાથે અમલ કરવું બંદાની વિશેષતા છે. બંદા હોવાની 
હેસિયતથી કારણો શોધવા મો'મિનને યોગ્ય નથી, ગૈબ પર ઈમાન લાવવું 
એ જ આપણી મોટામાં મોટી મુંડી છે. દુન્યવી સરકારી કાયદાઓ જે માનવ 
બધ્ધિની ઉપજ છે, તે આપણી સમજમાં ઘણી વખતે નથી આવતા, બલ્કે 
હકીકતમાં અમુક વખતે બધ્ધિહિન હોય છે, છતાં નાગરીક હોવાને નાતે 
માની લઈએ છીએ. બલ્કે અજાણતાને લઈ કાયદાનું ઉલ્લઘંન કરવા પર 
સજા થાય તો પણ વેઠી લઈએ છીએ. 


ઇસ્લામી કાનૂન તો આસમાની કાનૂન છે, તે એવી મહાન ઝાતના 
બનાવેલ છે જેના માટે ભૂતકાળ તથા ભવિષ્યકાળ સરખા છે, જે માનવોનો 
(માનવબુધ્ધિ સહિત) સર્જનહાર છે. માનવબૃધ્ધિમાં કયા યુગમાં અને કયા 
સમાજમાં કઈ વસ્ત્‌ આવી શકે છે અથવા નથી આવી શકતી, તેનું પણ તેની 
પાસે માપદંડ છે. શરીઅતની ઘણી બાબતોમાં આપણી અજાણતા-નાવાકિફી 
અને શરઈ મસાઈલ પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે બેદરકારી તથા ઉદાસીનતાને કારણે 
કોઈ વાત સમજમાં ન આવે, તો તે આપણી અભણતાનો દોષ છે, ન કે 
શરીઅતનો ! આપણી બુધ્ધિ રાત-દિવસ અંગ્રેજી કલ્ચરમાં વિકસેલ હોવાના 
કારણે તે જ ચશ્માથી શરીઅતને પણ જોતી હોય તો ચોકકસ તેવું જ દેખાશે. 
જગતની પ્રત્યેક વ્યકિત પોતાના સમાજ, કલ્ચર અને જ્ઞાનથી પ્રભાવિત 
થઈને દરેક વસ્તુને ઓળખે અને સમજે છે. 

માટે સૌ પ્રથમ ઈસ્લામી દિમાગ અથવા તટસ્થ બધ્ધિથી ઇસ્લામિક 
કાયદા-કાનૂનનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડશે અને તે પણ ઇસ્લામિક 
જ્ઞાનભંડારના નિષ્ણાતો, આલિમો અને મુફ્તીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ જરૂરી 
છે, જગતનો કોઈ પણ વિષય કે જ્ઞાન તે વિદ્યાના પ્રખરોથી જ પ્રાપ્ત કરી 
શકાય છે, ડોકટરી લાઈનની માહિતી એન્જીનીયરથી પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતી. 


ઉપરોકત સવાલ શરઈ વારસા-વહેંચણી બાબતનો છે, જે ઇસ્લામી 
જ્ઞાનભંડારમાં અડધા ભંડારનું સ્થાન ધરાવે છે. એના કાયદાઓ કુર્બાન 
ણ4૦૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૨4૦૧૨૯4૦૧૨4૦૫૨:4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૫) 
0૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨/૦૨૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


શરીફ અને હદીષ શરીફની રોશનીમાં જ ઘડવામાં આવ્યા છે. ઘણા કાયદાઓ 
તો કુરબાન શરીફ અને હદીષ શરીફમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરેલ છે. 


ઉપરોકત મસઅલો જાણવા માટે અમુક કાયદાઓ જાણવા જરૂરી છે. 


(૧) વારસા વહેંચણીમાં ભાગ ઇસ્લામ બલ્કે જગતના સઘળા ધર્મો 
અને સંપ્રદાયોમાં મૃત્યુ પામનાર વ્યકિતથી સગાઈના ધોરણે છે. માત્ર 
જરૃરત, હાજત અને ગરીબીના ધોરણે નથી. જો ગરીબી અને હાજત માપદંડ 
હોત તો દરેક માલદાર વ્યકિતના મરણ બાદ તેના પુત્રો, પોત્રાઓ, બાપ, 
દાદા, પત્નિ, બહેન વગેરે જે ગરીબ અને હાજતમંદ તેમને સર્વેને વારસાઈ 
હકથી મહરૂમ રાખવામાં આવત અને ગામના ફકીરો, મોહતાજોને હકદાર 
સમજી સઘળી મિલકત વહેંચી આપવામાં આવતે. જ્યારે કે જગતનો 
કોઈ પણ બુધ્ધિશાળી વ્યકિત આ કાયદો (ગરીબીનું ધોરણ) માનવા 
તેયાર નથી. 

(૨) વારસા વહેંચણીનો આધાર સગાઈ છે, તો સમગ્ર જગત એક જ 
બાપ (હઝ. આદમ અલે.)ની ઓલાદ છે. જેથી મરનારની મિલ્કત સમગ્ર 
માનવજાતને (મુસ્લિમ, બિનમૃસ્લિમ, નજીકના અથવા દૂરનાની ભેદરેખા 
અંકિત કર્યા વગર) સરખા ભાગે મળવી જોઈએ. 


પરંત સ્પષ્ટ છે કે જયારે આ પ્રમાણે વહેંચણી થાય તો અબજોની 
મિલ્કત પણ દરેકને ભાગે એટલી આવશે કે જેનાથી તે લેશમાત્ર ફાયદો 
ઉઠાવી શકશે નહીં. માટે બધ્ધિ તેમજ શરઈ દ્રષ્ટિએ જરૂરી છે કે નજીક 
અને દૂરના સગાઓને આધાર ઠેરવી નજીકના સગાને અગ્રિમતા અને શ્રેષ્ઠતા 
આપી દૂરના સગાને બાકાત રાખવામાં આવે. 

(૩) વ્યકિતની હયાતીમાં કોઈ તેનો વારિસ થઈ શકતો નથી, વારસાઈ 
હક મૃત્યુ બાદ મળે છે. 

(૪) વારસાઈ હક જીવંત વારસદારોને મળશે, પોતાના બાપના મરણ 
પહેલા મૃત્યુ પામનારના પુત્રની વારસદારોમાં ગણતરી થશે નહી. 


(પ) જેને મરનારની તરફથી શરઈ દ્રષ્ટિએ હક મળશે તેના માટે 
₹૮4૦૫૨4૦૫૦૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૦૮«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


( ૧૬ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨& 


વસિય્યત કરવી જાઈઝ નથી. વસિય્યત તે સગા માટે જાઈઝ છે, જેને 
વારસાઈમાંથી હક ના મળવાનો હોય, હવે નજીક અને દૂર આ શબ્દોની 
વ્યાખ્યા સમજવી જરૂરી છે. 


સઘળા બુધ્ધિશાળી લોકોના મતાનુસાર જે વ્યકિત મૈયતથી ડાયરેકટ 
(વાસ્તા વગર) સબંધ ધરાવે, તેને નજીકનો સગો અને જે વાસ્તા સાથે 
(જેમકે પોત્રાના વાસ્તાથી) સબંધ ધરાવે તેને દૂરનો સગો કહેવાશે. ભલે 
મૈયતના પુત્રો હયાત હોય અથવા ન હોય ! હા, મૈયતનો કોઈ પણ પુત્ર ન 
હોય તો પોત્રાઓ (દૂરના સગા હોવા છતાં) વારિસ થશે અને તે દૂરનો જ 
સગો પુત્ર કહેવાશે. 

હવે એક શંકા ઉત્પન્ન થાય છે કે, એક વ્યકિતના ચાર પૃત્રોમાંથી એક 
તેની હયાતીમાં મરણ પામે તો બાપના મરણ બાદ ત્રણ પુત્રો વારિસ થશે 
અને તેમના વાસ્તાથી ત્રણ પુત્રોની ઔલાદ (પોત્રાઓ) પણ વારિસ 
થશે, પરંતુ યતીમ પોત્રાઓને બાપ ન હોવાને કારણે કાંઈ જ નહીં મળશે. 
હાલાંકે તે સૌથી વધ મોહતાજ છે. 


આ બાબતને ધ્યાનપૂર્વક વિચારીશું તો ખબર પડશે કે બાપની મિલ્કતને 
પુત્રની મિલ્કત સમજવી ગલત છે. પોત્રાઓને દાદાની મિલ્કતમાંથી હાલ 
કાંઈ જ મળયું નથી. થઈ શકે છે કે બાપ પોતાની હયાતીમાં જ તે મિલ્કત 
ખાઈ-પીને ખતમ કરી નાખે અથવા બીજી કોઈ આફતને કારણે તેની 
હયાતીમાં જ તબાહ થઈ જાય અને દાદાની વિરાસતમાંથી પોત્રાઓના 
ભાગે કાંઈ જ ન જાય. બીજી એક વાત કે લોકોની કમાઈ (માલદારી, 
ગરીબી) અને બધ્ધિમાં અલ્લાહ તઆલાએ જે તફાવત રાખ્યો છે, તેને કોઈ 
બરાબર કરી શકતો નથી. એક કુદરતી વ્યવસ્થા છે કે બુધ્ધિમાન અભણ 
માલદારનો પણ નોકર બને છે. રશીયાના કોમ્યુનિસ્ટે કુદરતની આ 
વ્યવસ્થાને બદલવા જતાં પોતે બદલાઈ ગયા અને જગતની સુપર તાકાત 
હોવા છતાં આર્થિક દેવાળુ ફંકાતા વેરવિખેર થઈ ગયા. 


માટે દરેક સરખી રીતે રહે અથવા દરેક પાસે સરખો માલ રહે એ 
૯/46૧૨૯«૦૧૨૯૮4૦૫૨4૦૨૨૮4૦૫૨૮૦૫૧૨૯4૦૨૨૯૮4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨૦:4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૧૭ ) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


અશકય છે. માનવબુધ્ધિ (પોતાના માપદંડ અને બધ્ધિના અભાવે) 
વારસાઈના કોઈ કાનૂનને બધ્ધિની વિરૂઘ્ધ કહેશે, જેથી કુર્બાને કરીમમાં 
તેનો જવાબ આપવા વારસાઈના કાનૂન દર્શાવવાની સાથે જ ફરમાવ્યું : 
“તમારા બાપ અને પુત્રોમાંથી કોણ તમારા માટે વધુ નફાકારક છે ? તે 
તમો નથી જાણી શકતા ! માટે જે ઝાત ભવિષ્યની પણ જાણકાર છે, તેની 
વાત માની લો.” (જૂરએ /ઝે/અ*? ?) 

(૧) પોત્રાને કેમ ન મળે ? તો ઉપર દર્શાવેલ કાયદા નં.૨ (સગાઈમાં 
જે સૌથી નજીક હોય તેને પ્રાથમિકતા મળશે)ની રૂએ પત્રોની હયાતીમાં 
પોત્રો દૂરનો ગણાશે. કુરબાન શરીફની આયતમાં ઔલાદથી સગા પુત્રો 
મુરાદ છે, એ પ્રમાણે વારસાઈની સંખ્યાબંધ આયતોમાંથી પુત્ર મરાદ છે. 


બુખારી શરીફની રિવાયત છે કે (જે લોકોના ભાગો કુરબાન શરીફથી 
સાબિત છે તેમ)નો હિસ્સો આપ્યા પછી જે કાંઈ બચે તે મૈયતના સૌથી વધુ 
નજીકના સગાનો હક છે. (૪%૪/ર, હ૪%૬ #ર/ઈઝ : ર૭૯૯૭») 

એટલે કે પુત્રના હોવા છતાં પોત્રો વારિસ થશે નહી, અને કોઈ પુત્ર 
જ હયાત ન હોય તો પોત્રા વારિસ થશે. 

આ હવાલા સાથે જણાવવાનું કે ઉમ્મતના સઘળા આલિમો (દરેક 
ફિરકાના) આ મસ્અલામાં સંમત છે, કોઈનો મતભેદ નથી. 


(૨) યતીમ પોત્રાને દાદાની વારસાઈમાંથી ન મળવાનો એ અર્થ નથી 
કે ઇસ્લામે તેને કાંઈ જ નથી અપાવ્યું, બલ્કે યતીમનો જેટલો ઇસ્લામે 
ખ્યાલ રાખ્યો છે, જગતના કોઈ પણ ધર્મ અને કાનૂને નથી રાખ્યો. કુર્બાન 
શરીફમાં ઘણી જગ્યાઓએ યતીમની સાથે સારા વર્તાવ કરવાની ફઝીલતો 
અને તાકીદો દર્શાવવામાં આવી છે. યતીમનો માલ ખાવા પર ફરમાવ્યું કે 
માલ ખાનારા પોતાના પેટમાં દોઝખની આગ ભરે છે, અને મરવા બાદ તે 
ભડકતી આગમાં દાખલ થશે. (જૂરએ /ઝે૪/ઝ * ?૦) 


હદીષોમાં પણ ઘણી તાકીદ આવી છે, જેથી મુસ્લિમ સમાજમાં યતીમો 
પ્રત્યે હમદર્દી અને લાગણી ઉદભવે. 
₹46૫૧૨૯«૦૨૨૯4૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨:4૦૫૨૮4૦૫૨૯૮4«૦૫૨૯૮#૦૧૨૮૦૧૨૮૦૨૮4૦૧૨4૦૫૨૯૮4૦૧૨૯:4૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૨૨૮૦ 


(૧૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 


(૨) યતીમ પોત્રાનુ ગજરાન : સૌ પ્રથમ એ વિચારવાનું છે કે, યતીમ 
પોત્રાની વારસાઈનો કેસ ટકાવારી કેટલા પ્રમાણમાં બને છે ? કેટલા 
યતીમના દાદા હયાતીમાં માલ-મિલકત છોડી મૃત્યુ પામે છે. અનભવ 
બતાવે છે કે, દાદા વધુ પ્રમાણમાં મૃત્યુ વખતે પોતાની બીમારી, ઘડપણ 
અને કારોબાર કે મિલ્કત ઉપર પુત્રોના વહીવટને કારણે પોતે ઔલાદના 
મોહતાજ હોય છે, તેમની પાસેથી મિલ્કતની સ્વતંત્રતા છીનવાઈ જાય છે. 
પુત્રો પોતાની સ્વતંત્ર મિલ્કત કરી લે છે. જ્યારે દાદા પોતે મોહતાજીની 
હાલતમાં હોય તો પોત્રાને તેની વારસાઈમાંથી શું મળશે ? માટે માત્ર 
દાદાની મિલ્કતમાંથી તેને આપવાનો આગ્રહ રાખવો બેવકૂફી છે. 


શરઈ રીતે પોત્રાના ગજરાનના સૌપ્રથમ જવાબદાર દાદા છે. તેની 
માં જો માલદાર હોય તો દાદાના ઝિમ્મે ૨/૩ અને માલદાર માંના ઝિમ્મે 
૧/૩ ખર્ચ લાગશે. (%&£/ઈએઅ : %/? ૭ર) 


દાદા અને માંના મરણ (અથવા ગરીબ હોવાની હાલતમાં) યતીમની 
ઝિમ્મેદારી કાકાઓ અને મોટાઓ અને તેના સગા-સબંધીઓ પર છે. જે 
યતીમના (મૃત્યુ થવાની હાલતમાં) વારિસ થઈ શકે છે. આ માત્ર અખ્લાકી 
(નૈતિક) જવાબદારી નથી, બલ્કે કાનૂની છે. આ લોકોના ઝિમ્મે ખર્ચ વાજિબ 
છે, જે જબરદસ્તી વસૂલ થઈ શકે છે. 


ઉપરોકત આયતથી હનકી ઉલમાએ કિરામે યતીમનો ખર્ચ સાબિત 
કર્યો છે. આ કથન સહાબાએ કિરામ અને તાબેઈનથી પણ સાબિત છે. 
અને જો આ બચ્ચાનો કોઈ સગો ન હોય અથવા એવો કોઈ ન હોય (જે 
પોતાની ગરીબીના કારણે) યતીમ બચ્ચાનો બોજ ઉઠાવી શકે તો (ઈસ્લામી) 
હંકૂમતના ઝિમ્મે તેનો ખર્ચ ઉઠાવવો જરૂરી છે. કારણ કે અમુક હાલતોમાં 
બાપની હયાતીમાં છોકરાઓની જવાબદારી હુકૂમતના સિરે રહે છે. ઈબ્ને 
હમામ (રહ.) ફરમાવે છે કે, જો બધા છોકરાઓ નાના અને ગરીબ હોય 
અથવા મોટા હોય પણ માઝૂર હોય અને બાપ પણ માઝૂર છે, તો એમનો 
ખર્ચ બયતુલમાલ (સરકારી તિજોરી)માંથી આપવામાં આવે. કારણ કે 
₹/(6૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૧૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


બાપનો ખર્ચ પણ સરકારના ઝિમ્મે છે. 
(ઉત્છુંજકઠ7?ર : ₹/7૮?, %/2%*% : રકઝક) 

સૂરએ નિસાઅની આયત નં.૮માં વારિસોને પ્રોત્સાહન આપવામાં 
આવ્યું છે કે, વારસા વહેંચણી વખતે તેવા વંચિત સગાઓને ખાસ કરીને 
યતીમોને ન ભૂલી જાય, બલ્કે તેમને પણ ખશીથી વારસામાંથી થોડુંક આપી 
દે. જ્યારે આ પ્રકારનો બનાવ બન્યો હોય તો કાકાઓએ યતીમ ભત્રીજા- 
ઓને કંઈક આપવું જોઈએ તથા બીજા લોકોએ યાદ અપાવવું જોઈએ. 

આ સિવાય યતીમને નફો પહોંચાડવા દાદા પોત્રાઓ માટે ૧/૩ની 
વસિય્યત કરી (વારિસોથી પણ વધ્‌ યતીમ પોત્રાને આપી) શકે છે. જો કે 
વસિય્યત કરવી જરૂરી નથી, મુસ્તહબ છે. આ સાથે સ્ત્રીઓનો શરઈ 
વારસાઈ ભાગ આપવામાં આવે, જેમકે યતીમની માંને પોતાના માં-બાપની 
વારસાઈ તથા મૃત્યુ પામનાર પતિની વારસાઈ (પતિની મિલ્કતમાંથી) 
પણ મળે. અને એ સાથે બીજા સગાઓની પણ વારસાઈ અમુક સંજોગોમાં 
મળશે. તે સાથે ઈસ્લામે ઝકાતની જે વ્યવસ્થા રાખી છે, તેમાં પણ દરેક 
માલદારે યતીમો, બેવાઓનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. અને મરણ બીમારી 
પહેલાં તો પોતાની મિલ્કતમાંથી જેટલું ચાહે તેટલું દાદા બક્ષિશ તરીકે 
યતીમ પોત્રાઓને આપી શકે છે. તેનો પણ દાદાએ ઉપયોગ કરવો જોઈએ 
અને યતીમ પોત્રાઓને આપવું જોઈએ, જેની કુરબાન અને હદીસમાં વારંવાર 
તરગીબ પણ આપવામાં આવી છે. શરત એ કે, કોઈ વારિસને વંચિત 
કરવાની નિય્યત ન હોય, યતીમની મોહતાજી નજર સમક્ષ હોય, ઇસ્લામી 
દ્રષ્ટિએ જે લોકો કમાઈ નથી શકતા તેમની જવાબદારી મુસ્લિમ સરકાર 
પર છે. (શરત એ કે તેમના સગા-સબંધી તેમનો ખર્ચ ન ઉઠાવી શકતા 
હોય) યતીમ પોત્રા-પોત્રીઓ પણ બયતુલમાલના હકદાર બનશે. 


આપ સવાલ કરો કે ઇસ્લામી સરકાર નથી અથવા ઇસ્લામી કાનૂનનું 
અમલીકરણ નથી, તો એનો દોષ ઇસ્લામ ઉપર નથી, બલ્કે કાનૂનભંગ 
કરનારના ઝિમ્મે છે. માટે મુસ્લિમ દેશોમાં ઈસ્લામી બયત્લમાલ કાયમ 
કરવો જરૂરી છે. 


ણ૮«૦૫૨4«૦૧૦4«૦૧૨4«૦૨૯4૦૧૦૮4૦૧૨૯૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૦4૦૧૨૮4૦૨4૦૧૨૮૦૫૦4૦૧૨4૯૧૨4૦૧૨૦:૮૦૧૨૮૦- 


( ૨૦ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૮«૦૫૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:૮«૦૧૨૮૦૧૨ 


અને જ્યાં મુસ્લિમ સરકારો નથી, મુસ્લિમો લઘમતિમાં છે, ત્યાં પણ 
મુસ્લિમોએ પોતાનો સંયુકત એક અમીર નિયુકત કરવો જરૂરી છે. તેના 
હંકમથી દરેક જગ્યાએ કાઝી વગેરેની નિમણૂંક થશે, જે મુસ્લિમોની 
સઘળી બાબતોનો શરઈ દ્રષ્ટિએ નિકાલ લાવશે. (જેમાં આલિમો, વડીલો 
અને બધ્ધિશાળી લોકોનો સમાવેશ થશે.) ઇસ્લામી કાનૂન જગતનો તે 
પ્રથમ કાનૂન છે, જે અડધાથી વધુ જગત ઉપર ૮૦૦ વર્ષ લાગુ રહયો, 
જેમાં બધે જ શાંતિ અને ન્યાય કાયમ રહયો. યતીમની પરવરિશનો મસઅલો 
૮૦૦-૯૦૦ વર્ષના મુસ્લિમ શાસનમાં કદી નથી આવ્યો, કારણ કે 
ઇસ્લામમાં તેના ગુજરાનના ઘણા વિકલ્પો છે. ઇસ્લામી વ્યવસ્થા છોડી 
દેવાને કારણે આ અને બીજા સંખ્યાબંધ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા અને થતા 
રહેશે, છતાં એક બિચારો ઈસ્લામ જ એવો યતીમ છે કે તેના માથે દોષનો 
ટોપલો નાંખવામાં આવે છે. અંગ્રેજે મુસ્લિમોના ફોજદારી કાનૂન રદ 
કર્યા અને હવે મેરા ભારત મહાનના સપૃતો મુસ્લિમ પર્સનલ લો રદ કરી 
સમાન સિવિલ કોડ દાખલ કરવા માંગે છે. છતાં મુસ્લિમો નિરાંતે ઉઘે છે 
અને પોતાની શરઈ પંચાયતો કાયમ નથી કરતા. જ્યારે આપણે ઇસ્લામી 
કાનૂન પર અમલ કરવા માંગતા નથી, તો બીજી કોમોને દોષ દેવો બધ્ધિહીન 
વાત છે. અલ્લાહ તઆલા આપણને સહીહ સમજ આપે. ફકત અલ્લાહ 
તઆલા વધુ જાણનાર છે. 


આ જ પ્રમાણે દત્તક પુત્રના વારસા બાબતે પણ થોડા થોડા દિવસે 
વિવિધ રીતે આક્ષેપો થાય છે. 


(૩) દત્તક પુત્રનો પશ્ન શરીઅતની રોશનીમાં : 


ઇસ્લામી શરીઅત ખુદાપાક તરફથી ઉતરેલી એક એવી જીવનરીતિ 
છે, જે માનવીની દુનિયા તથા આખિરતની સફળતાની ખાત્રી આપે છે. 
અલ્લાહપાક જેવી રીતે સૃષ્ટિનો સર્જક છે, તેવી જ રીતે તે માનવીનો પણ 
સર્જક છે. સર્જક હોવાની હેસિયતથી તે માનવીની પ્રકૃતિ (તબીઅત) તથા 
તેની કમઝોરીઓથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે. શરીઅત હકીકતમાં તે જ સર્જક 
તરફથી આપવામાં આવેલ જીવન સંવિધાન (બંધારણ) છે, જેમાં તેણે 
ણ4૦૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨:૮૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૨૧) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૯૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


માનવીય સ્વભાવનું ધ્યાન રાખી તે બધી વિશેષતાઓ મૂકી છે, જે માણસને 
ગુંચવાડાઓથી મુક્તિ અપાવે છે. માત્ર એટલું જ નહીં, બલ્કે જીવનના દરેક 
ક્ષેત્રે ખૂશી મેળવી આપે છે. મુસલમાન ભલેને વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં 
કેમ ન રહેતા હોય, જીવનના દરેક મામલામાં તે શરીઅતનો પાબંદ છે. તે 
કોઈ પણ વસ્તુ છોડી શકે છે, પરંતુ શરીઅતે ઈસ્લામીને છોડી નથી શકતો. 


અત્રે આ ચોખવટ જરૂરી છે કે, કોઈ ગરીબ અનાથ બાળકની મદદ 
કરવી ઘણા મોટા સવાબનું કામ છે. જેની ઘણી બધી ફઝીલતો કુર્‌આન 
શરીફ અને હદીષ શરીફમાં વર્ણન કરવામાં આવી છે. તેની કોઈ મનાઈ 
નથી, ફક્ત તેને દત્તક પુત્ર બનાવી સગા પુત્રની જેમ તેની સાથે હલાલ- 
હરામ અને વારસા વહેંચણીના નિયમો લાગુ પાડવાની મનાઈ છે. તેની 
માલી મદદ કરવી કે તેના પ્રત્યે હમદર્દી દાખવી તેની દરેક પ્રકારે સહાય 
કરવા માટે તો કુર્‌આન શરીફ અને હદીષ શરીફમાં પ્રોત્સાહન આપવામાં 
આવ્યું છે. અને ઈસ્લામની ઝકાત-સદકહ-કફ્ફારાની રકમ દેવામાં આ 
પ્રકારના નિઃસહાય છોકરા-છોકરીઓને પ્રથમ હકદાર તરીકે દર્શાવ્યા છે. 


ઈસ્લામ આગમન પહેલાના યુગ (દીરે જાહિલિય્યત)ના સમાજમાં 
જેવી રીતે બીજા દૂષણો વ્યાપક હતા તેવી જ રીતે દત્તકપુત્ર સબંધે અવાસ્તવિક 
(શરીઅત વિરૂદ્ધ) વિચાર પ્રચલિત હતો. તે કાળમાં દત્તકપુત્રને તે જ હેસિયત 
પ્રાપ્ત હતી, જે સગા પુત્રની હતી. દત્તકપુત્રને વારસો અને જીવનના બધા 
મામલાઓમાં સગા પુત્રની જેમ હકદાર સમજવામાં આવતો હતો. સગા 
પુત્રની જેમ દત્તકપુત્રને પણ તેના પાલક પિતાનું નામ આપવામાં આવતું 
હતું. અરબી ભાષામાં સગા પુત્રને “ઈબ્ન” અને દત્તકપુત્રને “મુતબજ્ઞા” 
કહે છે. ઈસ્લામમાં આ બનાવટી સબંધની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. એટલે 
દત્તક પુત્રને સગા પુત્રની હેસિયત આપવી મસઅલા તથા બુધ્ધિ બજ્ઞે રીતે 
ખોટું છે. કારણ કે પિતા પુત્રનો સબંધ કુદરતી હોય છે. જે માત્ર કલ્પના 
કરી લેવાથી સ્થપાય શકતો નથી. 

મોલાના ખાલિદ સૈફુલ્લાહ રહમાની સા. લખે છે કે, આ કોઈ તબેલો 


નથી કે કોઈ ભેંસ પસંદ પડી ગઈ તો તેની કિંમત અદા કરી ખરીદી લીધી 
₹46૫૧૨૯૮«65૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨:4૦૧૨૮4૦૫૨૯4«૦૧૨૯૮#૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨૯:4૦૧૨૯૮4૦૧૨૮૦૨૨૮૦ 


(૨૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨% 


અને પાળી લીધી, બસ હવે તે આપણી થઈ ગઈ. દેખીતી વાત છે કે આ 
લાલન-પાલન અને લાંબા સમય સુધી સાથે રહેવાના કારણે મુહબ્બતનો 
સબંધ જરૂર સ્થપાય જાય છે, પરંતુ તે મુહબ્બત સગા માતા-પિતા જેવી 
નથી હોતી. તેમજ સગા પુત્ર-પુત્રી અને દત્તકપુત્ર-પુત્રી સાથે ભેદભાવ વગર 
એકસમાન વર્તનની આશા પણ ઠગારી નીવડે છે. હકીકતમાં ઇસ્લામ દરેક 
ક્ષેત્રે અસત્યને બદલે સત્ય સ્થાપવા માંગે છે. જેવી રીતે તેણે વિચાર ક્ષેત્રે 
અનેક ખુદાવાદ (શિ્ક)ને નિર્મૂળ કરી એક ખુદાવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું, 
તેવી જ રીતે સામાજીક ક્ષેત્રે અનેક પિતાવાદને બદલે એકપિતાવાદને જારી 
કર્યો. ઇસ્લામ એમ કહે છે કે, જે તમારો સાચો રબ છે, તેને જ રબ માનો. 
બીજા બધા જુઠ્ઠા રબનો ઈન્કાર કરી દો. તેવી જ રીતે જે તમારો સાચા પિતા 
છે તેને જ પિતા કહો, અન્યને પોતાના પિતા ન કહો. 


આ પ્રશ્નની મહત્વતાનો અંદાજો એ વાતથી લગાવી શકાય છે કે, આ 
સમસ્યાની છણાવટ અને ઇસ્લામ પૂર્વકાળ (દૌરે જાહિલિય્યત)માં થતા 
આવા ખોટા કાર્યની સુધારણા માટે કુર્‌આન શરીફની આયતો ઉતરી. સૂરએ 
અહઝાબની પ્રારંભિક આયતોમાં આ સમસ્યાનો સંપૂર્ણ ઉકેલ દર્શાવવામાં 
આવ્યો છે. એ આયતોનો સબંધ ખુદ અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)ની 
મુબારક ઝાત સાથે છે. અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)એ હઝરત ઝેદ બિન 
હારિષાને જે આપ (સલ.)ના ગુલામ હતા, પોતાના દત્તકપુત્ર બનાવી લીધા 
હતા. જ્યારે હઝરત ઝેદ (રદી.)ના પિતા તથા કાકા તેમને લેવા આવ્યા તો 
હઝરત ઝેદ (રદી.)એ પિતા સાથે જવાના બદલે અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ 
(સલ.) સાથે રહેવાને વધારે પસંદ કર્યું. તે પ્રસંગે અલ્લાહ તઆલાના 
રસૂલ (સલ.)એ તેમને માત્ર આઝાદ (મુક્ત) જ નહી કર્યા, પોતાના દત્તકપુત્ર 
બનાવી લીધા અને એલાન ફરમાવ્યું કે, “હે લોકો ! ઝેદ હવે મારા ગુલામ 
નથી, મારા પુત્ર છે.” ઇસ્લામ પૂર્વકાળમાં દત્તકપુત્રને સગા પુત્રની જેમ 
સમજવામાં આવતો હતો. એ કારણે નબી (સલ.)ના એલાન પછી સહાબાએ 
કિરામ હઝરત ઝેદ બિન હારિષાને ઝેદ બિન મુહમ્મદ (સલ.)ના નામથી 
બોલાવવા લાગ્યા. એટલે તે પ્રસંગે સૂરએ અહઝાબની આ આયત ઉતરીઃ 
₹/(6૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૨૩) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૫૧૯% 


“દત્તકપુત્રો તમારા પુત્રો નથી. તેમને પુત્ર કહેવા એ તમારા મોઢાની વાત 
છે (કાંઈ હકીકત નથી) અને અલ્લાહપાક તો સાચી વાત જ કહે છે. તે જ 
સાચા માર્ગે લઈ જાય છે. દત્તકપુત્રોને તેમના પિતાના નામથી બોલાવો. 
કારણ કે અલ્લાહપાકને ત્યાં આવી રીતે બોલાવવું જ ન્યાયસંગત છે. અને 
જો તમે તેમના પિતાને નહીં જાણતા હોય તો તે દત્તકપુત્રો તમારા દીની 
ભાઈ છે.” (૪% અહંઝ/જ : ૭-૪) 


આ આયતોના ઉતરાણથી આપ (સલ.)ના માનવંત સાથીઓ સમક્ષ 
એ સ્પષ્ટ થયું કે, દત્તકપુત્રની હેસિયત સગા પુત્રની નથી. 

જે કાળમાં દત્તકપુત્ર બિલ માટે સરકારી સ્તરે પ્રયત્નોનો સિલસિલો 
ચાલુ હતો ત્યારે ઘણા બધા લોકોને આ વાત પર આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું હતું કે, 
આખરે મુસ્લિમો આ બિલનો આટલો સખત વિરોધ કેમ કરી રહ્યા છે ? 
દત્તકપુત્રને જો સગાપુત્રનો દરજ્જો આપી દેવામાં આવે તો એનાથી ક્યાં 
આભ તૂટી પડવાનું હતું ? પરંતુ એ લોકોને એ વાતનો અંદાજો ન હતો કે, 
ઇસ્લામના કોઈ પણ આદેશમાં સુધારો-વધારો કિયામત સુધી શક્ય નથી. 
તદુપરાંત ઈસ્લામી શરીઅતના બધા કાનૂનો એકબીજા સાથે એટલા બધા 
સંકળાયેલા છે કે કોઈ એક કાનૂનમાં સુધારો કરવાથી અન્ય અસંખ્ય કાનૂનો 
પર તેની વિપરિત અસર પડે છે. વર્તમાનકાળમાં મુશ્કેલી એ છે કે, ઈસ્લામના 
બધા કાનૂનો સમાજમાં લાગુ નથી. લોકો દીનની સર્વપક્ષીય વિભાવનાથી 
હટીને જ્યારે કોઈ એકલદોકલ પ્રશ્ન પર વિચારવિમર્શ કરે છે, તો તેઓને 
આ વાત સમજમાં નથી આવતી. દત્તકપુત્ર બિલની સૌથી વધારે અવળી 
અસર નિકાહના કાનૂન પર પડે છે. એટલા માટે કે નિકાહમાં સબંધોના 
હલાલ હોવા કે હરામ હોવાનો આધાર પૈતૃક (બાપ) સબંધ પર છે. એ 
વાત બધા લોકો સમક્ષ સ્પષ્ટ છે કે, માણસ પર તેના માતા-પિતાની 
વંશાવલીમાં આવતી કેટલીક સ્ત્રી તથા પુરૂષો હરામ હોય છે. દા.ત. બાપ, 
દાદા, નાના, માતા, દાદી, નાની, ભાઈ, બહેન, કાકા, મામા, ફોઈ, માસી, 
પૌત્ર, પોત્રી, નવાસા, નવાસી સાથે નિકાહ હરામ છે. આ હરામ હોવાનો 
આધાર લોહીના સબંધ પર જ છે. આવી સ્થિતિમાં જો દત્તકપુત્રને સગો 
ણ«4૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4«૦૧૨૮4૦૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૨૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨/«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨% 


પુત્ર માની લેવામાં આવે તો તેના કારણે ઘણા બધા હલાલ સબંધો હરામ 
થઈ જશે, જેને શરીઅતે હલાલ ઠરાવ્યા હતા. 


ઇસ્લામી શરીઅતમાં વારસા વહેંચણીની વ્યવસ્થાનો આધાર લોહીના 
સબંધ પર છે. જે વારસ મરનારથી જેટલો નજીકનો સબંધ ધરાવે છે, તે 
વારસાનો એટલો જ વધારે હકદાર બને છે. જો દત્તક સંતાનને સગા સંતાનનો 
દરજ્જો આપી દેવામાં આવે તો ચોક્કસ જ મરનારના મૂળ વારસોનો હક 
ઝૂંટવાય જશે અથવા ક્યારેક મૂળ વારસ પોતાના ભાગથી બિલ્કુલ વંચિત 
રહી જશે. એ કારણે કે ક્યારેક અમુક સગા-સબંધીઓને તે જ વખતે ભાગ 
મળે છે, જ્યારે મરનારનું કોઈ સંતાન ન હોય. દત્તક સંતાનને સગા સંતાન 
માની લેવાની સ્થિતિમાં આવા બધા સગા-સબંધીઓ વારસામાં પોતાના 
ભાગથી વંચિત થઈ જશે. આ એક બાજુ કુર્‌આન-હદીષ પર અત્યાચાર છે, 
તો બીજી તરફ ખુદ તે માણસ ઉપર પણ અત્યાચાર છે, જેણે દત્તક સંતાનને 
ઉછેયું છે, અને તેની પર પોતાની ધનદોલત ખર્ચી નાંખી છે, અને તેને એવો 
સક્ષમ બનાવ્યો કે તે પોતાના પગ પર ઉભા રહી શકે. જો તેના ઈત્તેકાલ 
પછી તત્કાલ તેનું દત્તક સંતાન તેની આખી જાયદાદ પર કબ્જો જમાવી લે 
તો એ ભૂંડા પ્રકારની હરકત હશે. 


દત્તક લેવા બાબતે ઈસ્લામી દષ્ટિકોણ : 


[૧ | ઈસ્લામી શરીઅત મુજબ સબંધોની સાબિતી ત્રણ રીતે આપવામાં 
આવે છે : 

(ક) બધા જ કુળલક્ષી (નસલી) સબંધો લગ્ન પછી સ્ત્રી-પરૂષના 
વિશેષ મિલન થકી અસ્તિત્વમાં આવે છે, જેને સામાન્ય બોલચાલમાં લોહીના 
સબંધો કહેવામાં આવે છે. માતા-પિતા, દાદા-દાદી, નાના-નાની, કાકા, 
ફોઈ, મામા, માસી, પુત્ર, પુત્રી, બહેન આ બધા સબંધો સાહજીક રીતે 
બંધાય છે; અર્થાત્‌ સ્ત્રી-પુરૂષના હલાલ (વેધ) સબંધ પછી જ્યારે બાળ 
ક અવતરે છે, તેનાથી જ દાદા સબંધી (દાદીહાલ) તથા મોસાળ (નાનીહાલ) 
સબંધી કટંબ આકાર લે છે. 
₹/(૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (ર૫) 
0૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૯૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


(ખ) બીજી સ્થિતિ દૂધના સબંધોની છે. આ સબંધનો આધાર એ વાત 
પર છે કે, કોઈ બાળક બે વર્ષની ઉંમર થતાં પહેલાં કોઈ સ્ત્રીનં દૂધ પી લે. 
દૂધ સબંધોનો વ્યાપ લોહીના સબંધ કરતાં ઓછો હોય છે. અને તેની અસર 
નિકાહ હરામ સધી સીમિત રહે છે. અર્થાત્‌ દૂધ પીનાર છોકરો કે છોકરી, 
દૂધ પિવડાવનાર સ્ત્રી તથા તેના પતિ તથા બન્નેવના માં-બાપ માટે મહરમ 
બની જતા હોય છે. દૂધ પીનારના અન્ય ભાઈ-બહેનો પર તેની કોઈ અસર 
નથી થતી, તેમજ આ સબંધનો પ્રભાવ માત્ર એટલો પડે છે કે, પરસ્પર 
નિકાહ હરામ થઈ જાય છે. દા.ત. દૂધ પીનાર છોકરો, દૂધ પિવડાવનાર, 
તેની માતા, પુત્રી, બહેન, સાસુ, માસી, ફોઈ સાથે નિકાહ કરી શકતો નથી. 
આવી જ રીતે દૂધ પીનાર છોકરીનો, દૂધ પિવડાવનારના પતિ, પુત્રો, 
પિતા, ભાઈ અને દાદા વિગેરે સાથે નિકાહ થઈ શકતા નથી. (જૂ./જેસ/ * 
૪20 દૂધ સબંધના આધારે જીવનનિવાહ માટેનો ખર્ચ કે પાલનપોષણની 
જીમ્મેદારી નથી આવતી. તેમજ આ સબંધના કારણે કોઈ પ્રકારના વાલીપણાં 
કે ઉછેરનો અધિકાર નથી મળતો. 


(ગ) દામ્પત્ય/પતિ-પત્નિનો સબંધ જ એક એવો સબંધ છે, જે માત્ર 
જીભ વડે યાને ઈજાબ વ કુબૂલ (સાદ-પ્રતિસાદ) વડે આકાર લે છે. આ 
સિવાય બીજો કોઈ માન્ય કાનૂની સબંધ માત્ર જીભ વડે બંધાતો નથી. 


[૨]| કર્આાનપાકમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે, કોઈને માતા 
કહેવાથી તે તેની માતા નથી બની જતી. (%9//£૬%/ : ર/ ૪હ૭ઝ/જ * ૪) તેમજ 
કોઈને પુત્ર કહી દેવાથી તે પુત્ર નથી બની જતો. હઝરત ઝેદ બિન હારિષાને 
આપ (સલ..)ના પુત્ર તરીકે લોકો બોલાવતા હતા, અલ્લાહપાકે તેની મનાઈ 
ફરમાવી દીધી. (૪હઝ/જ : ૪) 


[૩]| હદીષ શરીફમાં પણ આ બાબતે સખત મનાઈ ફરમાવવામાં 
આવી છે. હદીષ શરીફમાં છે કે, જે માણસ જાણી જોઈને કોઈ અન્યને પિતા 
કહેશે તો તેની પર જન્નત હરામ છે. અન્ય એક રિવાયતમાં તેને “કાફિરોનેં 
કાર્ય” કહેવામાં આવ્યું છે. 
₹4«૦૫૨૯4«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૨૬ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
0૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૨૯૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨%& 


જે વખતે સૂરએ અહઝાબની આયત નં. પ ઉતરી ત્યારે હઝરત ઝેદ 
રદી. સિવાય અન્ય એક-બે સહાબીઓ પણ પોતાના પાલક પિતાના નામથી 
જાણીતા હતા. જે પૈકી એક હઝરત મિકદાદ હતા. તેમના મૂળ પિતા “અપ્ર' 
હતા, પરંતુ અસ્વદ બિન યગૂષે તેમને પુત્ર બનાવ્યા હતા એટલે લોકો 
તેમને “મિકદાદ બિન અસ્વદ” તરીકે બોલાવતા હતા. હઝરત સાલિમ 
(રદી.) નામી સહાબીને પણ લોકો હઝરત અબૂ હુઝયફા (રદી.)ના પુત્ર 
તરીકે ઓળખતા હતા. કર્આને પાકનો આ આદેશ આવ્યા પછી બધાને 
પોતપોતાના મૂળ પિતાના નામે પોકારવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું. 

વાસ્તવમાં કોઈ કોઈને પુત્ર બનાવે તેને પુત્ર કહેવું કે લેનારને પિતા 
કહેવું ખોટી વાત છે. એટલે તે જૂઠ તથા ધોકેબાજીના ક્ષેત્રમાં આવે છે, બલ્કે 
આ એવું જૂઠ છે, જે અન્ય જૂઠી વાતોથી વધારે ખરાબ છે. 

[૪| કોઈને પુત્ર માની લેવાની બાબત કોઈ સાદી બાબત નથી કે, 
તેની સાથે માત્ર ઉછેરનો અધિકાર જેવી બાબતો સંકળાયેલી હોય, બલ્કે 
તેની સાથે કેટલાક આદેશો જોડાયેલા છે. 


(ક) પુત્ર પર પોતાના માતા-પિતાની સમગ્ર વંશાવલી હરામ હોય છે. 
એવી જ રીતે માતા-પિતા ઉપર પુત્ર-પૃત્રીની આખી વંશાવલી. પુત્ર કે પત્રી 
માટે માં-બાપ તથા બધા જ પૂર્વજો હરામ હોય છે. અને પૂર્વજો માટે બધા 
જ સંતાનો (અનુજો) હરામ હોય છે. (૨% %/2 9% સૂરએ /ઝે૪/અ : ઝઝ) 

પાલક માતા-પિતાને જો મૂળ માતા-પિતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે 
તો ઘણા બધા હલાલ સબંધો હરામ થઈ જશે. અને શરીઅતમાં જેમ હરામને 
હલાલ ઠેરવવાની મનાઈ છે, તેવી જ રીતે હલાલને હરામ કરવાની પણ 
મનાઈ છે. (૪૦૪% : ?) 


(ખ) કોઈને દત્તક લેવાથી વારસાઈ કાનૂન ઉપર પણ તેની અસર 
થાય છે. સંતાનો, માં-બાપના વારસ બને છે, અને માં-બાપ, સંતાનોના 
ચોક્કસપણે વારસ બને છે. મરનારના માં-બાપ કે સંતાન હયાત હોય તો 
અન્ય કેટલાક સબંધીઓ વારસાથી વંચિત થઈ જાય છે, ક્યાં તો તેમનો 
₹«46૧૨૯4«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮4«૦૧૨:«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૨૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


ભાગ ઓછો થઈ જાય છે. અને કયારેક જે સબંધીઓને નથી મળતું તેઓને 
માં-બાપ કે ઓલાદના માધ્યમથી મળે છે. દત્તક બાળકને સગ બાળક સમજી 
લેવાથી ઉપરોકત બધા વારસા સબંધી આદેશો પર અવળી અસર થશે. 


(ગ) તેની અવળી અસર વસિય્યતના કાનૂન ઉપર પણ પડશે. 
ઈસ્લામમાં “વારસ માટે વસિય્યત જાઈઝ નથી”'નો કાનૂન છે. જો દત્તક 
પુત્રને અસલી પુત્રનો દરજ્જો આપી દેવામાં આવે તો પછી તેના માટે 
વસિય્યત કરવાની પણ ગુંજાઈશ રહેશે નહી. 

(ઘ) ઈસ્લામમાં “બખ્શિશનો કાનૂન” જે છે, તેમાં એવી જોગવાઈ છે 
કે કેટલીક શરતો સહિત બખ્શિશ કરનાર પોતાની બખ્શિશ પાછી લઈ શકે 
છે, તેને “રૂજૂઅ અનિલ હિબા” કહેવામાં આવે છે, પરંત એક મહરમે 
બીજા મહરમ સગાને જો કોઈ વસ્તુ બખ્શિશરૂપે આપી હોય તો તેને પછી 
લેવાની હદીષમાં મનાઈ છે. (ણે&/૨/ * 2€૯૦? દત્તક પુત્રને જો વાસ્તવિક 
પુત્ર સમજી લેવામાં આવે તો બખ્શિશના ઉકત કાનૂન મજબ પાછી લેવાની 
સુવિધા બન્ને પક્ષને નહીં મળશે. 


(ચ) આ બાબતનો સબંધ વાલીપણાંના કાનૂન સાથે પણ છે. પિતાને 
તથા પિતાની ગેરહાજરીમાં પિતા તરફના સગાંને પોતાના સગીર કે પાગલ 
સંતાનો બાબતે વાલીપણાંનો અધિકાર મળે છે. (૩૭% ૪ુકહ/ * ર€ર૯) 
તે કેટલીક સ્થિતિમાં બાળકની શાદી કરાવી શકે છે, તેનો માલ વાપરી 
શકે છે. કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં વાલીને પોતાના સંતાનોના નિકાહ માટે 
દબાણ કરી શકાય એમ છે. તેમજ જ્યારે વાલી છોકરીથી નિકાહની 
પરવાનગી માંગે અને તે હસી પડે કે ખામોશ રહે તો તેની મૂક સંમતિ 
માનવામાં આવે છે. 

દત્તક પુત્રને અસલી પુત્ર તરીકે દરજ્જો આપવાથી ઉપરોકત બધી 
જીમ્મેદારીઓ એવા માણસના શીરે આવી પડે છે, અથવા એવા માણસને 
ઉપરોકતત સત્તાઓ મળી જાય છે, જે વાસ્તવમાં તેના માટે લાયક નથી. 


(છ) તેની વિપરીત અસર ઇસ્લામના “ઉછેર અધિકારના કાનૂન” 
₹૮4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


(૨૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨% 


ઉપર પણ પડશે. શરીઅત મુજબ બાળકના ઉછેર બાબતે સર્વપ્રથમ માંને 
પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે, પછી નાની, ત્યારપછી દાદી, ત્યારપછી 
બહેન, ત્યારપછી માસી, ત્યારપછી ફોઈને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. 
(હેઠ/%/ * ર 0ર) 
દત્તક પુત્રને વાસ્તવિક પુત્ર સમજવાથી એવા લોકોને તેને ઉછેરવાનો 
અધિકાર મળી જશે, જેઓ વાસ્તવમાં તેના અધિકારી નથી. 


(જ) આ બાબત સાથે “પદાંનો કાનૂન'' પણ સંકળાયેલો છે. સ્ત્રી 
પોતાના મહરમ સબંધીઓ (બાપના પક્ષના હોય કે માતાના પક્ષના હોય) 
સમક્ષ ખલ્લા ચહેરે કે ઉઘાડા માથે આવી શકે છે. ગૈર મહરમ સમક્ષ નહીં 
આવી શકે. (છિઠ/%/ * ૪૪%?) 


જો દત્તક બાળક પુત્ર છે, તો પુખ્ત વયે પહોંચ્યા પછી દત્તક લેનાર 
માતા તેનાથી પરદો કરે. તથા પુત્રી છે તો દત્તક લેનાર પિતાથી તે પરદો 
કરે એ જરૂરી છે. પરંતુ તેને અસલી સંતાન માની લેવાથી તે ખોટી રીતે 
પરદાના આદેશ હેઠળ નથી આવતો. 

(ઝ) ખર્ચ વિગેરેની જવાબદારી પણ સૈધ્ધાંતિક રીતે રિશ્તેદારીના 
આધારે આવતી હોય છે. પિતા પર પુત્રની સારસંભાળ જરૂરી છે. કેટલીક 
સ્થિતિમાં આ જવાબદારી કાકા તથા દાદા ઉપર પણ આવી જાય છે. એવી 
જ રીતે જો પુત્ર ખર્ચ ઉઠાવવા સક્ષમ બની જાય અને પિતા જરૂરતમંદ હોય 
તો પુત્ર પર માં-બાપની જવાબદારી છે. કતયારેક આ જવાબદારી પૌત્ર 
તથા ભત્રીજાઓ ઉપર પણ આવી પડે છે. આ સાર-સંભાળનું પ્રમાણ જે 
તે વ્યકિતતના વારસાઈ હક્કના પ્રમાણસર રાખવાની રહેશે. (દર જખત/ર) 

દત્તક પુત્રને સગા પુત્ર જેવો દરજ્જો આપવાથી પુત્રના ખર્ચની જેમની 
પર મૂળ જવાબદારી હશે, તેઓ તેમાંથી છૂટી જશે. અને જેમની પર 
વાસ્તવમાં કોઈ જવાબદારી નહીં હશે તેઓ સપડાય જશે. આ શરીઅતના 
કાનૂનમાં દખલગીરી સમાન છે. 

[૫| વિચાર કરો તો આ સબંધે ઈસ્લામી દ્રષ્ટિબિંદુ અત્યંત સાહજીક છે. 
ણ46૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૨૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


માં-બાપ તથા સંતાનોનો સબંધ સ્વભાવિક છે. સંતાનોમાં માં-બપના 
સંસ્કારો ઉતરી આવે છે. એવી જ રીતે માં-બાપના દિલમાં સંતાનો પ્રત્યે 
ગાઢ પ્રેમ જોવા મળે છે. ત્યાં સુધી કે છોરૃ કછોર્‌ થાય તો પણ માવતર 
કમાવતર નથી થતું. કોઈપણ સંજોગોમાં માં-બાપના દિલમાંથી સંતાનો 
પ્રત્યેની મુહબ્બત જતી નથી. એ એવો સબંધ છે કે કોઈપણ એક પક્ષ તેને 
કાપવા ચાહે તો પણ તે કાપી શકતો નથી. મોઢાથી, બોલ વડે જે સબંધ 
સ્થપાય છે, તે કમજોર હોય છે. તેને બાંધી પણ શકાય છે, અને તોડી પણ 
શકાય છે. 


એટલે માં-બાપ તથા સંતાન જેવો કોઈ સબંધ માત્ર શબ્દો વડે બાંધવો 
શકય નથી. કુરઆન શરીફ કહે છે કે, સંતાનોની મુહબ્બત અલ્લાહપાક 
દિલોમાં નાંખે છે. (૪/હ/ * ૭૯) 

[૬] અત્રે સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે ઈસ્લામ કોઈ મજબૂર ગરીબ કે 
લાવારીસ બાળકની જવાબદારી ઉપાડવાની મનાઈ નથી કરતો. મનાઈ 
માત્ર એ વાતે છે કે તેને સંતાન ઠરાવવામાં આવે. સંતાન ઠરાવ્યા વગર 
મદદ કરવા યોગ્ય બાળકની મદદ કરવાને ઈસ્લામ સારુ કાર્ય સમજે છે. 
આ સારસંભાળ છતાં તેઓ પોતાના મૂળ પિતાના નામે જ ઓળખાશે. 
અને તેમના ઉછેરની જવાબદારી પણ મૂળ પિતાની જ હશે. જેણે 
દત્તક લીધું હોય તે પોતાની જાયદાદ-સંપત્તિમાંથી પોતાના દત્તક લીધેલા 
બાળકને બખ્શિશરૂપે કંઈક આપે કે તેના માટે વસિય્યત કરી જાય તો તેની 
મનાઈ નથી. 


જો ઝીણવટપૂર્વક વિચારવામાં આવે તો નિરાધાર બાળકો માટે તે 
કાનૂન વધારે સહાયક છે. જેને ગાર્જિયનશિપ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે 
કોઈને દત્તક લેવાથી માણસની પોતાની ઓલાદને જ નકસાન થતું હોય કે 
તેનો ભાગ ઓછો થઈ જતો હોય તો કોઈ પણ બાળકો ધરાવતા માણસને 
તેનાથી દૂર રહેવામાં સલામતી દેખાશે, પરંતુ જો દત્તક લેવાથી કોઈ નુકસાન 
નહીં થતુ હશે તો એવા બચરવાળ લોકો પણ આગળ આવશે, જેઓ 
₹4«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૯૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૩૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨ 


માનવીય હમદર્દીથી પ્રેરાઈને નિરાધાર બાળકોની સહાય કરવા માંગે છે. 


(૪) મી. અરૃણ શોરીએ “ધ વર્લ્ડ ઓફ ફત્વાઝ” નામી દળદાર પુસ્તક 
લખ્યું છે, જેમાં વારસા વહેચણીના નિયમો તથા તેની વિગતવાર માહિતીની 
તો પ્રશંશા (તારીફ) કરી છે, પરંતુ અરૂણ શોરીનું કહેવું છે કે, વારસાની 
વહેંચણી ટકાવારી નથી, બલ્કે તેનાથી વધી જાય છે અને વારસાની બરાબર 
વહેંચણી થતી નથી. તો મી. અરૂણ શૌરી સાહેબને જણાવવાનું કે, આપ તો 
ઈકોનોમિકના નિષ્ણાંત છો, આપે એ સમજવું જોઈએ કે ઇસ્લામમાં મિલ્કતની 
વહેંચણી પહેલાં દરેકને મિલ્કતમાંથી કેટલું મળે છે તે નક્કી થાય છે. જેમકે 
અડધો ભાગ, છઠ્ઠો ભાગ. આઠમો ભાગ, ચાર વિવિધ હિસ્સાવાળા વારસો 
ભેગા થાય તો મૈયતનો વારસો દેવા માટે જાયદાદને એવી રીતે વહેંચવામાં 
આવે છે કે, તેના વ્યવસ્થિત ભાગ પાડી શકાય. અને તેના માટે અમૂક નિયમોને 
આધારિત એવા નાનામાં નાના આંકડાને બુન્યાદ બનાવવામાં આવે છે, જેનાથી 
બધાનો ભાગાકાર કે ગુણાકાર બરાબર થઈ શકે. હવે જ્યારે દરેક વારસદારનો 
ભાગ નક્કી થઈ ગયો, તો તેના પ્રમાણે જાયદાદના પણ હિસ્સા કરવામાં આવે 
છે. જેમકે પુરૂષના મૃત્યુ સમયે તેની પત્ની તથા છોકરા-છોકરીઓ હયાત છે, 
તો સૌ પ્રથમ વારસાને આઠ ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે. કારણ કે પત્નીને 
મિલ્કતમાંથી આઠમો ભાગ એટલે સાડા બાર ટકા મળે છે. હવે બાકીના 
વારસદારોને સાત ભાગમાં વહેંચણી થઈ જાય તો તેમને તે પ્રમાણે ભાગ 
મળશે. પરંતુ જો આઠથી હિસાબ કરવામાં બાકીના વારસદારોનો બરાબર 
હિસાબ નથી થતો, તો પછી આઠની જગ્યાએ તેનાથી વધુ આંકડાથી મિલ્કતના 
ભાગ કરવામાં આવશે. આના બધા જ નિયમો વારસાની ઇસ્લામી બુકોમાં 
વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે દરેકનો કુલ મિલ્કતમાંથી હિસ્સો 
નક્કી થઈ ગયો, તો પછી તેના ટકા કાઢવામાં ઘણી આસાની રહે છે. રાત- 
દિવસ મૂફતી સાહેબો આ પ્રમાણે ટકાવારી મિલ્કતોનો હિસાબ કરે છે. અને 
હવે તો અરબી તથા ઈંગ્લીશમાં એવી એપ તેયાર થઈ ગઈ છે કે, વારસોના 
નામો નક્કી કરવાથી તરત જ તેનો ઈસ્લામી ભાગ તથા ટકા બશેવ સ્ક્રિન 
ઉપર આવી જાય છે. મને અફસોસ થાય છે કે, મૂકતી હઝરાત તો સેકંડોમાં 
₹«46૧૨૯4«૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૫૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮/«૦૧૨૮«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૩૧) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


આ હિસાબ કરી નાંખે છે, પરંતુ ઈકોનોમીના સ્પેશ્યાલિસ્ટ મી. અરૂણ શોરી 
સાહેબ આ હિસાબો સમજી નહી શક્યા કે તે સમયે તેમણે બીજા ચશ્મા પહેર્યા 
હતા. કારણ કે પુસ્તક લખવાનો જે હેતુ હતો, તેમાં એમને સંપૂર્ણ સફળતા ન 
મળી શકી. 

દીકરીઓને વારસાઈ હક્ક આપવાનો મુદ્દો વર્તમાન સમયનો એક 
સંવેદનશીલ મુદ્દો છે. આ કારણે જ દહેજના દૂષણે જન્મ લીધો છે. તેના 
કારણે હત્યાઓ તથા ખૂનરેજીઓ થાય છે. અને હર્યાભર્યા ખાનદાન એવા 
વેરાન બની જાય છે કે હૃદય દ્રવી ઉઠે છે. જ્યાં સુધી વારસાઈ કાનૂનને 
સખ્તીપૂર્વક લાગ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી દહેજના અનિષ્ટને નિર્મૂળ 
કરવું અશકય થઈ પડશે. જો જમાઈને તથા તેના ઘરવાળાઓને વિશ્વાસ 
અપાવવામાં આવે કે વારસામાંથી તેમની બહેન-દીકરી (તમારી પત્ની કે 
વહુ)નો ભાગ આપવામાં આવશે. તો દહેજની અનૂચિત માંગણી કરવાનુ 
તેઓ જરૂર ટાળશે. અને આમ દહેજની બૂરી બલાથી સમાજ છૂટકારો 
મેળવશે. 

જો આપણને ઔરતોથી સાચા અથમાં હમદર્દી છે તો આપણે દઢ 
નિશ્ચય કરવો પડશે કે, આપણે વારસા વહેંચણીમાં તેઓને તેમનો ભાગ 
આપીશું. જો આવું થશે તો સફળતા જરૂર આપણા કદમ ચુમશે અને જીવનના 
એક આહ્લાદક અનુભવનો લ્હાવો મળશે. 


અમે બધા મૃસ્‍્લિમોથી અપીલ કરીએ છીએ કે, તેઓ સ્ત્રીઓના 
અધિકારો અપાવવા માટે ઉભા થઈ જાય. અને અમારી અવાજને પોતાની 
અવાજ સમજે. કર્આાન-હદીષને માર્ગદર્શક બનાવે. રસ્મો-રિવાજ તરફ 
બિલ્કુલ ધ્યાન આપે નહીં. અલ્લાહપાક આપણને સ્ત્રીઓ બાબતે ન્યાયી 
પગલાં ભરી ઈમાની તથા ઇસ્લામી જુર્રત તથા ગૈરત (અસ્મિતા)નો પરાવો 
આપવાની તૌફીક અતા ફરમાવે, આમીન. 

વારસા વહેંચણી વિશે ઘણી મુદ્દતથી કિતાબ લખવાનો વિચાર હતો, 


પરંતુ દરેક વસ્તુનો અલ્લાહપાક તરફથી એક સમય નક્કી હોય છે. આ 
ણ૮«4૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૫૨4«૦૧૨4«૦૧૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૩૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯/«૦૫૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 


વર્ષે આ વિષયે લખવાનો મોકો મળ્યો તો મોલાના મૂફતી રશીદ સા. 
મનુબરીથી ગુજરાતીમાં કિતાબ તેયાર કરવાનો મશ્વેરો થયો. મોલાના રશીદ 
સાહેબે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ટૂંક મુદતમાં ઘણી જ સરસ અને સુંદર કિતાબ 
તેયાર કરી દીધી. અલ્લાહપાકે આપને ફિકહી મસાઈલ વિશે ઘણી સારી 
સલાહિય્યાતથી નવાઝયા છે. વારસા વહેચણીના મસઅલા ઘણા મુશ્કેલ 
ગણાય છે, અને તેમાં પણ ખાસ કરીને મુનાસખા (એક વ્યક્તિના મરણ 
બાદ તેની કઈ પેઢીઓમાં કોઈ કારણથી વારસા વહેંચાયો ન હોય અને 
અમૂક મૃત્યુ પણ પામ્યા હોય ત્યારે મસઅલો ઘણો ગુંચવડભર્યો અને તેનો 
હિસાબ પણ ઘણો અટપટો હોય છે. પરંતુ મૌલાના રશીદ સા.ને અલ્લાહ 
તઆલાએ આ મુશ્કેલ વિષયમાં પણ ઘણી સારી સલાહિય્યાત આપી છે કે, 
મુનાસખાના મુશ્કેલથી મુશ્કેલ મસૂઅલાને ઘણી જ ચોકસાઈ અને બારીકીથી 
હલ કરી આપે છે. સાથે દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલામાં તદરીબલ્‌ઈફતા 
(મૂફતી ક્લાસની પ્રેક્ટીસ) અને ફતાવા વિભાગને પણ ઘણી જ સારી રીતે 
સંભાળી રહ્યા છે. અને મારી ઉદૂ-ગુજરાતી કિતાબોનું પ્રુફ રીડીંગ તથા 
હવાલાઓ સાથે વધારો-ઘટાડો કરવાની પણ મહારત ધરાવે છે. તથા કોઈ 
પણ વિષયે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી તેનો હક અદા કરે છે. 


ઉપરોક્ત કિતાબ “વારસા વહેંચણીની ઇસ્લામિક વ્યવસ્થા''માં પણ 
આપે ટૂંકમાં આ વિષયને લગતા પ્રશ્નોની ઘણી સારી રીતે છણાવટ કરી છે. 
અલ્લાહપાકથી દુઆ છે કે, વખતો વખત આપના હાથે આ પ્રમાણે ઇસ્લામિક 
સાહિત્ય અને સમયને સ્પર્શતા પ્રશ્નોની ઉમદા છણાવટ થતી રહે, આમીન. 


-(મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી 
૧૫ રબી.અવ્વલ ૧૪૪૨, 
૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ 








વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૩૩) 





નૂછો સંપાદકીય /* 


વૈચારિક રીતે પડતી-પતન અને ઇસ્લામ સાથેનો અતૂટ સબંધ કંઈક 
અંશે ઢીલો પડવાને કારણે આપણે ઘણા બધા વિભાગોમાં ઈસ્લામી હુકમો 
પર અમલ કરવાને બદલે પોતાની મનેચ્છાઓથી કાયદા-કાનૂનો નક્કી કરી 
લીધા. ઈસ્લામી શિક્ષણ અને કાયદાઓ પર પોતાની મરજી મુજબ અમલ 
કરવાનું એક ઉદાહરણ “વારસા વહેંચણી” છે. આજે આપણા મુસ્લિમ 
સમાજમાં આ વિષયમાં પણ ઘણી જ ગફલત જોવા મળે છે. જો શરીઅત 
મુજબ વારસા વહેંચણીની વાત આવે તો ભાત-ભાતની વાતો કરવામાં આવે 
છે. જ્યારે કે વારસા વહેંચણી ઘણું અગત્યનું પ્રકરણ છે. કારણ કે વારસાના 
હકો હકદારોને પહોંચાડવા જરૂરી છે. અને દરેકનો ભાગ અલ્લાહપાક 
તરફથી નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં માનવીય મનમાનીને પસંદ કરવામાં 
આવી નથી. 


ઈસ્લામ અને વારસા વહેંચણીનો કાનૂન : 


દુનિયાના વિવિધ કાનૂન ગ્રંથોમાં માલિકીપણાંના વિવિધ પ્રકારો વિશે 
ચર્ચા દરમિયાન માલ અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવાની અલગ-અલગ પ્રાકૃતિક 
રીતોમાં વિશ્વવ્યાપી “વારસા વહેંચણીની રીત” પણ શામેલ છે. માનવ- 
બુદ્ધિથી શરૂઆતમાં એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, વારસા વહેંચણી 
માટે વસિય્યતની રીત વધુ યોગ્ય અને બંધબેસતી છે. આ વાત એ પાયા 
અને નિયમ આધારિત હતી કે માલ-સંપત્તિનો માલિક પોતે જ વધુ સારી 
રીતે સમજી શકે છે કે, એના મૃત્યુ બાદ એની તમામ સંપત્તિની શું વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવે અને કોણ કોણ એની તમામ સંપત્તિમાં ભાગીદાર બને. 
પરંતુ માણસનું સ્વાર્થીપણું, ટૂંકી દષ્ટિ અને લાંબા ગાળાની મસ્લેહતોને 
ણ«4૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4«૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨૯4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( ૩૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨:૮«૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 


ધ્યાને લેવાને બદલે ટૂંકા ગાળાની મસ્લેહતો ધ્યાને લેવા જેવી બાબતો 
મોટાભાગે માણસને સાચા અને સત્ય માર્ગેથી ભટકાવવાના કારણ બનતી, 
જેના લઈ તે પોતાના હાથે અન્યોના હકો પણ બરબાદ કરતો. જે કુટુંબના 
સભ્યો વચ્ચે ખેંચતાણ, જુલ્મ અને અન્યાયનું નિમિત્ત બની જાત. 


ઇસ્લામે આવી હક બરબાદીનો કાયમી ઉકેલ એ રીતે કર્યો કે સંપત્તિ 
ધારકને ત્રીજા ભાગ (૩૩.૩૩%) સુધી જાઈઝ વસિય્યતનો અધિકાર આપીને, 
વારસાની વહેંચણી માટે સ્પષ્ટ કાયદા-કાનૂનો નક્કી કર્યા. કારણ કે વારસા 
વહેંચણી મહત્વનો વિભાગ છે. જેના દ્વારા ઇસ્લામે દરેક વારસદારનો હક 
ફરજિયાત રૂપે નક્કી કરી દીધો છે. જેથી નજીકના દરેક સબંધીને તેઓનો 
હક મળે છે. ઈસ્લામી શરીઅતના કાયદાઓની માનવીય કાયદાઓથી તુલના 
કરવી શક્ય નથી. કારણ કે શરીઅતમાં માનવીય જીવનને લગતા તમામ 
પાસાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. નીચે એ બાબતે જ ખુલાસો રજૂ 
કરવામાં આવે છે. મજમૂઅએ કવાનીને ઈસ્લામમાં લખ્યું છે, તેમજ કુર્‌આન 
અને હદીષમાં પણ એ બાબતે સ્પષ્ટ અને સાફ શબ્દોમાં હુકમો વણન કર્યા. 
જેથી કુટુંબો અને ખાનદાનોમાં સગા-વ્ડાલાઓ વચ્ચે દુશ્મનીના બીજ રોપાય 
ન જાય તેમજ સીલારહમીની ભાવનાઓ પણ ઠંડી ન પડી જાય. આ વાત 
સાંસ્કૃતિક તથા સામાજિક પ્રગતિની દષ્ટિએ પણ ઘણી મહત્વની છે. 


ઇસ્લામી શરીઅતમાં વારસા વહેંચણીના હુકમો એ કાયદા પર 
આધારિત છે કે, મરનારની માલ-મિલ્કત એ લોકોને મળવી જોઈએ, જે 
સગાઈ અને લોહીના સબંધોની દષ્ટિએ પોતાના સગપણમાં દરજ્જાઓને 
આધારે મરનારના માલ-મિલ્કતમાંથી ફાયદો ઉઠાવવાના હકદાર છે. 


શક્ય છે કે, મરનાર પોતાની પાછળ એકથી વધુ એવા સગાઓ- 
રિશ્તેદારો છોડી જાય, જેમાંથી કોઈ એક વિશે ખાત્રીપૂર્વક એમ કહેવું 
મુશ્કેલ અને અસંભવ હોય કે એના હકો બીજા સગાઓથી વધીને છે, 
માનવીય અક્કલની આ દ્વિધા, સંદેહ અથવા વસવસાને દૂર કરવાના હેતુથી 
હકીમ અને સૌથી વધુ જાણનાર જાત એટલે અલ્લાહપાકે પોતે ફરમાવ્યું : 
ણ«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨૯૮4«૦૧૨૯૮4«૦૨૮4૦૧૨૯4૦૧૦૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૩૫) 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


“તમારા બાપ (દાદા) અને દીકરા (પોત્રા), તેઓમાંથી તમને લાભ 
પહોંચાડવામાં કોણ વધુ નજીક છે ? તેની તમને ખબર નથી.” 

(જશૂરએ /2૪/% : ??) 

એટલે તમને એની ખબર નથી કે કોનાથી તમને ફાયદો પહોંચશે અને 

કેટલો પહોંચશે ? માટે આ વારસદારોના ભાગ અને હિસ્સાના વિષયમાં 

અક્કલની કંઈ દરમિયાનગીરી નથી. અલ્લાહપાકે પોતે જ ભાગ નક્કી કર્યા 

છે, જે સૌથી વધુ જાણનાર છે. માટે તેનું કામ ગેરવાજબી હોય શકે જ નહીં. 


ઇસ્લામી શરીઅત આવી બાબતોમાં મરનારના માલ-મિલ્કતને વારસ- 
દારોમાં એક ખાસ વર્ગીકરણ અને પ્રાકૃતિક રીતે એમના વંશમાં વધુ નજીક 
અને મજબૂત હોવાને આધારે વહેંચણી કરવાનો હુકમ આપે છે. અને 
મરનારના સગાઓમાં ઝીણવટભરી નજરથી ન્યાયિક ધોરણે વારસદારો 


નક્કી કરવાની કોશિષ કરે છે. 
(9% 5૧/”77 ઈટ્%/%? : ૪%-?૪૪૭, ભ/%-૪) 


ઈસ્લામી વારસા વહેચણીની સવંગ્રાઠી અને વ્યાપકતા : 


ઉપરોક્ત ખુલાસાથી એ બાબત પણ વધુ સ્પષ્ટ અને જાહેર થઈ જાય 
છે કે, વારસા વહેંચણીના ઈસ્લામી કાનૂન પોતાનાથી પહેલાના વારસાના 
કાનૂનો (અથવા વિવિધ દેશોમાં કાર્યરત્‌ વારસાના કાનૂનો)ની તુલનામાં 
એકદમ તાર્કિક, સર્વવ્યાપી અને પ્રકૃતિના કાયદાઓથી સુસંગત છે. ઉદાહરણ 
રૂપે પતિ-પત્ની, એમની કોઈ પણ હાલત હોય, એમને ઝવિલ ફુરૂજ તરીકે 
પસંદ કરીને એમના ભાગ પણ નક્કી કરી દીધા છે. એમના વિશેની માહિતી 
જુના-પુરાણા રૂમી કાનૂનોમાં સૌથી છેલ્લે વર્ણવવામાં આવી છે, અને તેમાં 
પણ એ શરત છે કે બીજા વારસદારો ન હોય (તો એને મળવાપાત્ર થશે) 
હિંદુ લો મુજબ પત્ની હયાતીમાં જ વારસદાર તરીકે રહે છે. રૂમી કાનૂન 
મુજબ તો ભાગ્યે જ પત્નીને પતિના વારસામાંથી ભાગ મળતો હશે. નવા 
હિંદુ લો મુજબ પતિની કમાયેલી સંપત્તિમાં પત્નીને જે ભાગ મળે છે, તે 
ફક્ત હયાતી પૂરતો જ છે. એટલે કે તે જ્યાં સુધી હયાત રહે છે, ત્યાં સુધી 
ણ«4૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4૦૫૨૯4«૦૧૨૮4«૦૧૨4«૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૨૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( ૩૬ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯«૦૨૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨% 


એ સંપત્તિઓથી ફક્ત ફાયદો જ ઉઠાવી શકે છે. મૃત્યુ બાદ તેનો ભાગ પણ 
પતિના વારસદારોમાં પરત આવી જાય છે. જેમને “પરત મેળવનાર 
વારસદારો” (૨૯૫૯૧૦1 7100 પલાં(5) કહેવાય છે. 
મુખ્ય કારણ એ હતું કે હિંદુ ધર્મમાં પતિના મૃત્યુ થવાથી પત્નીને સતી 
પ્રથાને કારણે એનો વારસદાર બનવાનો કોઈ સવાલ જ પેદા થતો ન હતો. 
આ જ હાલત રૂમી કાનૂનોમાં દિકરીની વારસાની છે. નિકાહ (શાદી) થઈ 
જવાથી દિકરી વારસાથી વંચિત થઈ જતી હતી. કારણ કે તેને કોઈ સંપત્તિ 
પોતાના નામે રાખવાનો કોઈ અધિકાર જ ન હતો. ખુદ અંગ્રેજોના દેશમાં 
૧૮૮૩ સુધી આ જ હાલત હતી. 
ઇસ્લામે સ્ત્રી હક્કોનું કેટલું રક્ષણ કર્યું છે તે જણાવતા શ્રીમતી એની 
બિસન્ટ (170145. /11110€ 305૮111) લખે છે કે, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ 
કે સ્રીઓ વિશે ઈસ્લામી કાનૂન હમણાં સુધી ઈંગ્લેન્ડમાં અપનાવાઈ રહ્યા 
હતા. જગતમાં અસ્તિત્વમાં આવેલ સઘળા કાનૂનોમાં તે ન્યાયી છે. મિલ્કત, 
વારસાઈના હક્ક અને તલાક બાબતે યુરોપથી ઘણા જ સારા અને વિશિષ્ટતા 
ધરાવનાર કાયદાઓ છે. તે સ્્રીઓના હક્કોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરનાર હતા. 
બહુપત્નીત્વના શબ્દોએ લોકોને ઈસ્લામથી ગેરમાર્ગે દોર્યા. પરંતુ તેમની 
નજર યુરોપમાં થતાં રત્રી અપમાન તરફ નથી જતી, જેને કહેવાતા સ્ત્રી 
રક્ષકોએ સડકો ઉપર ફક્ત એટલા માટે તરછોડી મૂકી કે તેમનાથી એમનું 
દિલ ભરાઈ ગયું છે અને પછી તેમની કોઈ મદદ કરતું નથી. 
(7૦0 ///2 & 720૮/0/7/95 ૦/7 170/70/0/7007, 23) 
પયગમ્બરે ઇસ્લામ (સલ.)એ નિઃશંક સ્ત્રીનો દરજ્જો એનાથી ઘણો જ 
ઊંચો કર્યો જે તેને અરબોમાં પ્રાપ્ત હતો. ખાસ કરીને પતિના મરણ બાદ 
તેને વારસાઈ માલ તરીકે નહિં બલ્કે તેની વારસાઈ પ્રાપ્ત કરવાની હકદાર 
બનાવી અને આઝાદ વ્યક્તિની જેમ તેને હક્કો મળ્યા. 
(£/7070/₹0/0૦€7/0 ૦7/ /૦//9/૦07 £/0/૮5, 1/0/. ₹/ 277, //૦11/0/0// 7972) 
ફ્રાન્સીસી વૈજ્ઞાનિક લિબોન લખે છે કે, ઇસ્લામ પ્રથમ ધર્મ છે, જેણે 
સ્ત્રીઓના હક્કો સુરક્ષિત અને કોટુંબિક સબંધો પ્રબળ બનાવ્યા. 
₹/(૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૩૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


દિલ્હી હાઈકોર્ટના રીટાયર્ડ ચીફ જસ્ટીસ મી. રાજેન્દ્ર સચર સ્વીકારે 
છે કે, એતિહાસિક રીતે ઈસ્લામ સ્ત્રીઓને મિલ્કતમાંથી હક્કો અપાવવામાં 
સૌથી વધુ પ્રગતિશીલ છે. આ હકીકત છે કે, ૧૯૫૮માં હિન્દુ કોડબીલ 
બનવા પહેલા હિન્દુ સ્ત્રીને મિલ્કતમાં કોઈ હક ન હતો, જ્યારે ઇસ્લામે 
મુસ્લિમ સ્ત્રીઓને આ હક ચોૌદસો વર્ષ પૂર્વે આપ્યો હતો. 


શ્રી જે. એમ. રોબર્ટ્સ લખે છે કે, ઇસ્લામ એકમાત્ર એવો ધર્મ છે, જેણે 
ઈતિહાસમાં પહેલી વખતે કાનૂની રીતે સ્ત્રીઓના વારસાઈ હક્કો નક્કી કર્યા. 


ટૂંકમાં ઈસ્લામ દિકરીને ઝવિલ ફુરૂજ (૬|1ઢ૯15)માં સામેલ કરે છે. 
અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એનો ભાગ રદબાતલ થતો નથી કે તરછોડવામાં 
આવતો નથી, ચાહે તે વિવાહિત હોય કે અવિવાહિત હોય. એ જ રીતે 
દિકરીનું ભરણપોષણ મરનારની જવાબદારીમાં હતું કે નહીં, એ પણ જોવામાં 
આવશે નહીં. અથવા બાપે પોતાની હયાતીમાં દિકરીને વારસામાંથી બાકાત 
કરી દીધી હોય તો તે પણ માન્ય રહેશે નહીં. આવું કરવા છતાં તે બાપના 
વારસામાંથી ભાગ મેળવવા પાત્ર રહેશે. જ્યારે કે જુના રૂમી કાનૂનોમાં 
સ્વતંત્ર (સ્વાવલંબી) અને બાપ ઉપર નિર્ભર (પરાવલંબી) દિકરીઓમાં 
ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હતો. 


આવા કાયદાઓ યથાવત્‌ રાખવાથી સગા-વ્હાલાઓ વચ્ચે જુલમ અને 
અન્યાયનો દરવાજો ખૂલી જાય છે. આ જ હાલત દત્તક પુત્રોની બનતી. 
ઈસ્લામ શરૂઆતથી જ અન્યાયને કારણે દત્તક પ્રથાને માનતો નથી. 


વાસ્તવમાં વાત એ છે કે, માનવીની અક્કલ પ્રકૃતિની અસિમીત 
શક્યતાઓ અને સંભાવનાઓનો કયાસ-અંદાજો કરી શકે અને તાગ મેળવી 
શકે એમ નથી. એટલા માટે જે કાનૂન બનાવવામાં આવે છે અથવા કોઈ 
દેશના કાનૂનવિદો કોઈ કાનૂન ઘડે છે, તો તે કાયદો જે તે સમયના સંજોગોને 
અનુરૂપ કદાચ યોગ્ય લાગે છે. પરંતુ તે કાયદો ભવિષ્યની ઘટનાઓ અને 
તેના દૂરગામી પરિણામોને કદી પણ આવરી શકતો નથી. એનાથી વિપરીત 
વારસા વહેંચણીના ઈસ્લામી કાયદાઓ ઉંચ-નીચ, ઉથલ-પાથલ, ફેરબદલથી 
₹/«૦૫૨૯4«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૩૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 


પાક, ચિરસ્થાયી અને એકદમ અટલ કાયદાઓ આધારિત છે. જેનું સ્પષ્ટી- 
કરણ કુર્‌આન શરીફ અને હદીષોમાં મોજૂદ છે. અને આ પણ એક સર્વમાન્ય 
સાંસ્કૃતિક કાનૂન છે કે, જે કાયદો જેટલો સર્વગ્રાહી, વ્યાપક અને ગ્રાઉન્ડ 
લેવલે અને ભૌગોલિક દષ્ટિએ જેટલો દૂર દૂર સુધી પથરાયેલ અને ફેલાયેલ 
હોય તેમજ અમલમાં હોય અને એની મુદ્દત જેટલી લાંબી થાય છે, એટલી 
જ એ કાયદાની કાર્યશક્તિ અને જીંદગીમાં પ્રવૃત્તિમય હોવામાં તેમજ સ્થાપિત 
હોવામાં મજબૂત અને અટલ બની જાય છે. 


વારસા વહેંચણીના ઇસ્લામી કાનૂન ચૌદસો વર્ષથી સમગ્ર વિશ્વના 
મુસલમાનોમાં અવિરતપણે અમલમાં રહ્યો છે. વર્તમાનમાં પણ વિશ્વભરમાં 
આશરે એક અરબ મુસલમાનોમાં અમલમાં છે. બીજા શબ્દોમાં ચૌદસો 
વર્ષનો અવિરતપણે અમલ (ગતટતાંત્ટ) સ્વયં વારસાના કાયદાઓ બાબતમાં 
જબરદસ્ત દલીલ છે. અને ફિકહના તકકશાસ્રનો એક સર્વમાન્ય કાનૂન છે 
કે, લોકોનો અવિરતપણે અમલ એક ઈજમાઅ (લોકોનો સહમતિ સાથે 
એકમત) ગણાય છે. એમ પણ કહી શકાય કે ઇસ્લામી વારસા વહેંચણીના 
કાનૂનનો આધારસ્તંભ કુર્‌આન અને હદીષ છે. જેની સ્પષ્ટતા અને 
ખુલાસાઓ પર આખી ઉમ્મત એકમત છે. અને વારસા વહેંચણીના ઇસ્લામી 
ક્રાનૂનો ચોદસો વર્ષના અવિરતપણે ચાલતા અમલને કારણે અતૂટ, અટલ 
અને મજબૂત થઈ ગયા છે. 


એક અહમ મસઅલો : 


વારસો એવો હક છે, જેને અલ્લાહપાકે કુર્‌આન મજીદમાં બંદાઓના 
હકો રૂપે નક્કી કર્યા છે, તેમજ એને એક એવો અટલ ભાગ કહ્યો છે, જેમાં 
ફેરબદલની કોઈ જ ગુંજાઈશ નથી. ટૂંકમાં અલ્લાહપાકે “અલ્લાહ તમારી 
અવલાદના (વારસા) બાબતમાં તમને હુકમ કરે છે” ના શબ્દો શરૂઆતમાં 
જ લાવીને ઈમાનવાળાઓ પર વારસાનો કાનૂન જરૂરી અને લાજિમ ઠરાવ્યો 
અને વારસાના હુકમોની આયતોના અંતમાં ચેતવણી પણ આપી કે આ 
અલ્લાહપાકની નક્કી કરેલી સીમાઓ છે, એનાથી એક વાળ બરાબર પણ 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨«૦૫૨૯૮4૦૧૨૯૮4«૦૧૨૯૮4૦૨૯4૦૧૨૯4૦૧૦૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૩૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


હટવું આબરૂની ધૂળધાણી કરે અને બદનામી મળે એવા અઝાબ અને 
શિક્ષાનું કારણ બનશે. 


પરંતુ અફસોસ, કુર્‌આન અને હદીષોમાં વર્ણન કરેલા સ્પષ્ટ શરઈ 
હુંકમો અને આટલી સખત વઈદ છતાં આપણે મુસલમાનો અલ્લાહપાકના 
હુંકમોનું છડેચોક ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ, બલ્કે બીજા શબ્દોમાં અલ્લાહ 
તઆલાની ઉચ્ચ અને પૂર્ણ હિકમતને ચેલેન્જ કરીએ છીએ. જ્યારે કે કુરૂઆન 
શરીફમાં સ્પષ્ટ વર્ણન છે : “આ હિસ્સા અલ્લાહપાક તરફથી નિર્માણ 
થયેલા છે. બેશક, અલ્લાહપાક જાણનાર અને હિકમતવાળા છે.” 
(જરઝે /૪/અ : ? ?7 
કુર્‌આન શરીફમાં અન્ય એક જગ્યાએ ફરમાવ્યું કે, જ્યારે અલ્લાહ 
તઆલા અને તેના રસૂલ (સલ.) કોઈ બાબતનો હુકમ ફરમાવે તો કોઈ 
પણ મોમિન પુરૂષ કે મોમિન સ્ત્રીને એ અધિકાર નથી કે જો તે ચાહે તો એ 
હુકમને કબૂલ કરે (અને અનુસરે) અને જો તે ન ઈચ્છે તો તેને કબૂલ ન 
કરે (નામંજૂર કરી દે), બલ્કે એમના ઉપર એમના (અલ્લાહ તઆલા અને 
રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના) ફરમાનને અનુસરવું અને અમલમાં 
લાવવું ફરજ છે. અને કુર્‌આન મજીદની અટલ આયતો દ્વારા (આ બાબતમાં 
પણ) તેમનો અધિકાર ખતમ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અને આ કાયદો 
કુર્‌આનના તમામ હુકમો બાબતે છે. (જૂરઝ અહઝ/જ : અ/%૦-ઝટ/ 


ક 


કુર્‌આનમાં અન્ય એક જગ્યાએ ફરમાવ્યું : “જે લોકો તેની આજ્ઞાનું 
ઉલ્લંઘન કરે છે, તેઓએ આ વાતથી ડરવું જોઈએ કે તેઓના ઉપર 
(દુનિયામાં) કોઈ આફત આવી પડે અથવા (આખિરતમાં) તેમને દુઃખદાયક 


મક કક 


અઝાબ પહોંચે.” (જૂર નર : ૭) 


એ વાત ધ્યાનમાં રહે કે, રસૂલ (સલ.)ના હુકમ (આશઞા)નું ઉલ્લંઘન, 
અનાદર અને વિરોધ (ઈન્કાર) રૂપે હોય કે પછી એના હુકમની ઉપર 
અમલ ન કરવા રૂપે હોય, આ વઈદ બંને હાલતોમાં છે, અને ઉલમાએ 
કિરામે ફરમાવ્યું છે કે, એની તાર્કિક દલીલ એ છે કે જ્યારે આકા (માલિક) 
₹૮4૦૫૨૯4૦૫૦૯«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


( ૪૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૯:૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


પોતાના ગુલામ (આજના સમયમાં સમજવા પૂરતું રાત-દિવસનો તાબેદાર 
નોકર)ને કોઈ કામ કરવાનો હુકમ કરે અને તે ગુલામ કામ ન કરે અથવા 
કામ કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દે, તો તે ગુલામ સજાનો હકદાર ઠરશે. અને 
આપણે બધા પણ અલ્લાહપાકના જ બંદા (ગુલામ) છીએ, એટલે અનાદરનો 
અવકાશ ક્યાં છે ? અલ્લાહ તઆલા આપણને બધાને ખોટી અને બેકાર 
બહાનાબાઝીથી હિફાઝતમાં રાખે. (૪9%શઅએ ક૧/”ને ઈસ્ફ/% : ?૪૪૭%૦ 


પોતાની મનમાની અને ઈચ્છા મુજબ વહેંચણીના કારણોમાં જુના 
પુરાણા રીતરિવાજો, દહેજનો અત્યાચારી રિવાજ, છોકરીઓએ પોતે 
અથવા દાબદબાણમાં હક ઉઠાવવો, પોતાની છોકરીઓને પારકી અમાનત 
સમજવી, ભૌતિકવાદ જેવા ઘણા પરીબળો છે. એક પરીબળ છોકરીઓના 
દિમાગમાં એ વાત ઠસાવી દેવામાં આવી છે કે, માલ જોઈએ છે કે ભાઈ? 
જો માલ જોઈતો હોય તો પિયર (પૈતૃક ઘર) બંધ, આ બીકને કારણે બીચારી 
સ્રી વારસો લેવાથી પીછેહઠ કરે છે. 


આ પરીબળોનો ઈલાજ-ઉપચાર દરેક યુગમાં થતો રહ્યો છે. મહત્વની 
અને પ્રાથમિક વાત એ છે કે, વારસા વહેંચણીના કાનૂનો, એની વાસ્તવિક્તા, 
એનું મહત્વ અને જરૂરતથી લોકોને અવગત કરાવવામાં આવે, જેથી તેમાં 
ગફલત વર્તવાથી બચી શકાય. વારસા વહેંચણી માનવીય અધિકાર ક્ષેત્રમાં 
નથી, બલ્કે વહેચણી અને દરેકના ભાગ અલ્લાહપાક તરફથી નિયુક્ત 
કરવામાં આવ્યા છે. ફતાવા વિભાગોમાં એ મુજબ હિસાબ લખી આપવામાં 
આવે છે. 


સાથે સાથે અલ્લાહપાક પર ભરોસો અને તવક્કુલ રાખવામાં આવે, 
સ્રીઓ, યતીમો અને બંદાઓના હકો બાબતે જાગૃતિ જરૂરી છે. તેમજ 
આખિરતમાં જવાબ આપવાનો એહસાસ પેદા થવો જરૂરી છે. આવા અમુક 
પરીબળો શરીઅત પર અમલ; વિશેષરૂપે બંદાઓના હકો અદા કરવામાં 
આસાની પેદા કરી શકે છે. સાથે સાથે શરઈ કાઉન્સેલિંગ પણ જરૂરી છે. 


આ બાબતો સામે રાખીને વારસા વહેંચણીનું મહત્વ કુર્‌આન શરીફ 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮4«૦૨૮4૦૧૨૯4૦૦૯૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૪૧) 
૦૧૨«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


અને હદીષોના આધારે શરૂમાં સવિસ્તર લખ્યું છે. એનું મહત્વ સામે રાખીને 
હુંઝૂરના સમયમાં અમુક સહાબા (રદી.) આ વિષય સાથે જોડાયેલા રહ્યા 
અને ત્યારથી જ દરેક સદીમાં આ વિષય પર પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું, 
અને અત્યારે પણ દારૂલ ઉલૂમોમાં કાર્યરત્‌ ફતાવા વિભાગોમાં આ વિષય 
પર પણ વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. 


જરૂરત એટલી જ છે કે, મુસલમાન પોતે શરીઅતના કાયદાઓ મુજબ 
વારસા વહેંચણી કરવાનો મક્કમ ઈરાદો કરી લે, તો કોઈ કાનૂન એમ 
કરવાથી એમને રોકશે નહીં. નહીં તો આખિરતમાં તે પોતાનું નુકસાન 
કરશે. આ વિષયે કાયદાઓ અને મસ્‌અલાઓ જાણવા માટે “મુસ્લિમ 
પર્સનલ લૉ” જાણવા જરૂરી છે. જેથી વસિય્યત, વારસા વહેંચણી અને 
વકફ કરવા બાબતે શરીઅતના હુંકમોનું ઉલ્લંઘન ન થઈ જાય. 


આ વિષયનું મહત્વ સામે રાખીને ઉસ્તાદે મોહતરમ હઝરત મવલાના 
ઈકબાલ સા. (દા.બ.)એ પાંચેક મહત્વની અને મુખ્ય કિતાબો આપી તથા 
વારસા વહેંચણીના મુખ્ય વિષયો-મુદ્દાઓ વર્ણવવાની સાથે કિતાબની રૂપરેખા 
પણ તૈયાર કરી આપી. અને આ વિષય પર લખવા માટે પ્રેરણા અને હિંમત 
આપી તેમજ કિતાબની તકરીઝ (ભૂમિકા અને સમીક્ષા લેખ) પણ લખી 
આપ્યો, જે બદલ હું આપનો ખૂબ આભારી છું. આ કિતાબમાં એ રૂપરેખા 
અને માર્ગદર્શન મુજબ લખવાની તેમજ સમાજના વારસા વહેંચણી અને 
વસિય્યતને લગતા મુખ્ય મુદ્દાઓ આવરી લેવાની કોશિષ કરી છે. જે વાત 
લખી છે, તેનો હવાલો પણ સાથે જ લખી દેવામાં આવ્યો છે. 


અલ્લાહપાક હઝરત ઉસ્તાદે મોહતરમની સેવાઓ કબૂલ ફરમાવે, 
એમનાથી આપણને બધાને વધુમાં વધુ ફાયદો પહોંચે અને એમને આફિયત 
અને તંદુરસ્તીવાળુ લાંબુ આયુષ્ય આપે અને આપણાં બધા માટે શરીઅતના 


હુંકમોનું પાલન આસાન બનાવે. 
-અબ્દુરરશીદ ઈબ્રાહીમ મનુબરી 
૧૩ રબી.અવ્વલ ૧૪૪૨ 
૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ 


ણ«૦૫૯4«૦૧૦4«૦૧૨4«૦૨૯4૦૧૦૮૦૧૨૯૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૨૮૦૫૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦૮૦૧૨૮૦- 


(૪૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨:૮«૦૧૨૮૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨% 





૦6 વારસા વહેચણીનો ઉલ્લેખ કુરઆનમાં /ે* 


વારસા વહેંચણી તથા વારસદારોના ભાગ વિશે કુર્‌આન શરીફમાં 
ત્રણ લાંબી આયતો ઉતારવામાં આવી. સૂરએ નિસાઅ, આયત નંબર : 
૧૧, ૧ર, ૧૭૪. આ ત્રણ આયતોમાં માં-બાપ, અવલાદ, પતિ-પત્ની, 
બાપ તરફી અથવા માં તરફી સાવકા ભાઈ-બહેન તથા સગા ભાઈ-બહેનના 
હકોના વર્ણન સાથે મરનારના કરજનો હુકમ અને વસિય્યત વગેરેનો હુકમ 
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વણવ્યો છે. 


અમૂક નાની આયતો પણ છે, જેમાં વારસા વહેચણીના અમૂક ખાસ 
અથવા સર્વસામાન્ય હુકમનું વર્ણન છે. જેમકે સૂરએ નિસાઅની આયત 
નંબર-૭માં એક સર્વસામાન્ય હુકમનું વર્ણન છે. 

“માં-બાપ અને નજીકનાં સગાં જે કંઈ મૂકી જાય તેમાં પુરુષોનો પણ 
હિસ્સો છે, તેમજ માં-બાપ કે નજીકના સગાં જે કંઇ મૂકી જાય, પછી તે થોડું 
હોય કે ઘણું, તેમાંથી સ્ત્રીઓનો પણ હિસ્સો છે; (એટલે) હિસ્સો મકર્રર 
થયેલો છે.” 

એ જ રીતે અમૂક સગાઓ (ઝવિલ અરહામ)નો ઉલ્લેખ સૂરએ 
અન્ફાલની છેલ્લી આયત એટલે કે આયત નંબર-૭૫માં છે : “અને 
અલ્લાહના હુકમમાં સગાંવહાલાં આપસમાં એક બીજા (ની મીરાસ)ના વધુ 
હકદાર છે. ખરેખર, અલ્લાહ દરેક વસ્તુને ખૂબ જાણે છે.'' 
ણ46૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૪૩) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૨૨૮«૦૨૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


તેમજ સૂરએ અહઝાબની આયત નંબર-૬માં પણ અમૂક સગાઓનો 
ઉલ્લેખ છે : “નબી મુઅમિનો સાથે તેમના પોતાના પ્રાણથી પણ વધ 
સબંધ રાખે છે અને નબીની પત્નીઓ તેમની માંઓ છે અને અલ્લાહના 
હુકમમાં સૌ ઈમાનવાળા અને હિજરત કરનારાઓ કરતાં કુટુંબીઓ 
(મીરાસમાં) એકબીજાના વધારે હકદાર છે.”” 


અલ્લાહપાકે વારસા વહેંચણીના ભાગ અને હુકમો વર્ણન કર્યા બાદ 
એ પણ વર્ણન કર્યું છે કે, આ અલ્લાહપાક તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલ 
હદો (અને હુકમો) છે, જેની ઉપર અમલ કરવો, એમાં દર્શાવેલ હુકમોની 
બજવણી, એનાથી માહિતગાર થવું જરૂરી છે. અને એ હદોને ઓળંગવી, 
એના ઉપર અમલ ન કરવા માટે હીલા-બહાના કરવા, યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ 
અજમાવવી અને વારસા વહેંચણીના હુકમોને ખેલસામગ્રી બનાવી દેવી 
જાઈઝ નથી. એ બાબતે સૂરએ નિસાઅની નીચે મુજબની આયત નંબર- 
૧૩ અને ૧૪માં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અલ્લાહપાક ફરમાવે છે : 

“આ (બધા હુકમો) અલ્લાહના નિર્માણ કરેલા કાનૂનો છે અને જે 
કોઈ અલ્લાહ અને તેના રસૂલનું સંપૂર્ણ ફરમાન ઉઠાવશે, અલ્લાહ તેને 
એવી જન્નતમાં દાખલ કરશે, જેના (મહેલો) નીચે નહેરો વહેતી હશે. તેઓ 
તેમાં સદા રહેશે અને એ જ મહાન સફળતા છે. પણ જે કોઇ અલ્લાહ અને 
તેના રસૂલ (સલ.)ની નાફરમાની કરશે, એની સીમા ઓળંગી જશે તો તેને 
એવી (દોઝખની) આગમાં નાખશે, જેમાં તે સદા રહેશે અને તેને માટે 
અપમાનજનક અઝાબ છે.” 


હેદીષોમાં પણ વારસા વહેંચણીમાં કોઈનો માલ કે જમીન નાહક 
દબાવવામાં આવે તો તેનો શું હુકમ છે ? તે બાબતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે. જેમકે હઝ. અનસ બિન માલિક (રદી.) એક રિવાયત વર્ણવે છે : 


“જેણે પોતાના વારસદારનો વારસો ન આપ્યો, તો અલ્લાહ તઆલા 
કિયામતના દિવસે જજ્ઞતમાંથી એનો વારસો (ભાગ) કાપી નાંખશે.” 

(577 ઈશ્જે ૬/96 : ર૭૦૭, ૪9-ર૭૦, %/%-» 5/૪% જ૦ જેર?) 

₹૮4૦૫૨૯4૦૫૦૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૦«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( ૪૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


અન્ય એક રિવાયતમાં ફરમાવ્યું કે, જેણે કોઈની એક વેંત જમીન પણ 
નાહક લઈ લીધી, તો કિયામતના દિવસે તેને નીચે સાત જમીનો સુધીનો 


ભાગ (હાર બનાવીને) પહેરાવવામાં આવશે. 
(5#&૦*% ૪5૭ * ₹?૬?૦/?૭૮, ૪9-૪૦૬, ૩૬ અ૭5//રેદ દુવ/જેર/) 


ટૂંકમાં વારસા વહેંચણી ફિકહશાસ્્રમાં એક અલગ વિષય (પ્રકરણ) 
છે. અને શરીઅતમાં એક ખાસ વિભાગ છે. એટલે જ કુર્‌આન અને હદીષમાં 
વારસા વહેંચણી વિશે ઘણાં સ્પષ્ટ હુકમો વર્ણવ્યા છે, અને આ વિષયનું 
મહત્વ હદીષોમાં પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક હદીષમાં ફરમાવ્યું 
કે, કુર્‌આન શીખો અને ફરાઈઝ (વારસા વહેંચણીને લગતા હુકમો) પણ 
શીખો અને લોકોને પણ શીખવાડો. હું (ટૂંક સમયમાં) દુનિયામાં ન રહીશ 
(દુનિયાથી ચાલ્યો જઈશ). 
(૪"” હર/કે% : ર૦૯?, 9૪9-૭૯૦, %/૨-ઝ &૪૬ કુઝુ/?જ ઈ7જિ%/ જેટટ? 

બીજી એક રિવાયતમાં હઝ. અબૂ હુરેરહ (રદી.) ફરમાવે છે કે 
અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે (મને સંબોધીને) ફરમાવ્યું 
કે, અય અબૂ હુરેરહ ! તમે ફરાઈઝ (વારસા વહેંચણીને લગતા હુકમો અને 
જરૂરી બાબતો) શીખો અને અન્યોને પણ શીખવાડો. કારણ કે તે ઈલ્મ 
(જ્ઞાન)નો અડધો ભાગ છે. અને તે ભૂલાવી દેવામાં આવશે અને તે પહેલી 
વસ્તુ હશે જે મારી ઉમ્મતમાંથી ઉઠાવી લેવામાં આવશે. 
(૪"” ઈશ્જે 5/96 : ૭&?% : ર૭?૯ જે9-ર૮ઝ જ%/૨-ઝ &/2% જીજ જેર?) 

વારસાનું મહત્વ શું છે ? વારસદાર કોણ ? કોનો કેટલો ભાગ ? વગેરે 
બાબતો જાણવી જરૂરી છે. એટલે હવે વારસા વહેચણીને લગતી પ્રારંભિક 
તેમજ જરૂરી બાબતો નીચે દર્શાવવામાં આવે છે. 





વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૪૫) 





૦૦) પ્રારંભિક બાબતો /ે?૦ 


દરેક ઈલ્મને શરૂ કરતાં પહેલા તે ઈલ્મની વ્યાખ્યા, વિષય, હેતુ અને 
તે ઈલ્મના ચોક્કસ પરિભાષિક શબ્દો, પ્રારંભિક રીતે લખી આપવામાં 
આવે છે, જેથી વાંચકગણને તે વિષય સમજવામાં સરળતા અને આસાની 
રહે. એટલે ઈલ્મે ફરાઈઝતે શરૂ કરતાં પહેલાં પ્રારંભિક અને પ્રસ્‍તાવના 
રૂપે તેની વ્યાખ્યા, વિષય, હેતુ અને અમુક પરિભાષિક શબ્દો લખવામાં 
આવે છે, જેથી આ ઈલ્મ અને કિતાબ સમજવામાં સરળતા રહે. 


વ્યાખ્યા : 

ઈલ્મે ફરાઈઝ ઃ ફિકહી મસઅલા અને અમુક કાયદાઓનું એવું ઈલ્મ 
છે કે જેને જાણવાથી મરનારના શરઈ વારસદારો અને શરઈ કાયદાનુસાર 
મિલ્કતની વહેંચણીની રીત જાણવા મળે છે. 


વિષય : 
આ ઈલ્મનો વિષય મરનારની મિલ્કત અને તેના હકદારો-વારસદારો 
નક્કી કરવાનો છે. (૪૯ #ર/ઈઝુ «૬ ૧૧/૪૪ : ૪૭) 


હેતુ અને મકસદ : 


આ ઈલ્મનો હેતુ મરનારની મિલ્કતના હકદારો અને તેઓના શરીઅતે 
નક્કી કરેલ હક્કોનું પ્રમાણ (ભાગ) જાણવાનો છે. ત્યાર બાદ અલ્લાહપાકની 
રજામંદી પ્રાપ્ત કરવાનો છે. (૬ #ર/ઈઝુ ૨૬ ૪૧/૪૪ : ૪૮) 


નામ રાખવાનું કારણ : 


ફરાઈઝ “ફરીઝહ'થી ઉતરી આવેલ શબ્દ છે. જેનો અર્થ નક્કી કરવાનો 

અને અંદાજો લગાવવાનો થાય છે. કારણ કે આ ઈલ્મમાં વારસદારોના જે 

ભાગો વર્ણન કરવામાં આવે છે, તેની માત્રા અલ્લાહ તઆલાએ પોતે જ 
નક્કી કરેલ છે. જેથી તેને “ઈલ્મે ફરાઈઝ' નામ આપવામાં આવેલ છે. 

(૪૬ અઝ%જ #/ઈઝ : ૭/0) 

ણ46૫૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૨૦:4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૨4૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( ૪૬) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


દરજ્જો : 


હુંઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું : (અર્થાત્‌) ઈલ્મ 
મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનું છે, તે સિવાય(નું ઈલ્મ) વધારાનું છે. (૧) સ્પષ્ટ 
અર્થ દર્શાવતી આયત (૨) સહીહ રીતે પુરવાર થયેલ હદીષ અથવા (૩) 
ઈન્સાફ મુતાબિક (ન્યાયિક રીતે) નક્કી કરેલ ભાગોનું ઈલ્મ. 
(જૂ &જ્‌ઠ : જ/%-ટ ૪૪9-૭૯૦૯) 
અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું : 
(અથાત્‌) ઈલ્મે ફરાઈઝને શીખો અને શીખવાડો. કારણ કે તે અડધો 
ઈલ્મ છે. (ઈબ્જે %/% * ?૯%) અને અન્ય એક રિવાયતમાં છે કે, (અર્થાત્‌) 
તે (ઈલ્મે ફરાઈઝ) મારી સુશ્ઞનત છે અને તે (ઈલ્મ) સર્વપ્રથમ મારી ઉમ્મત 
(ના સીના)માંથી ઉઠાવી લેવામાં આવશે. 


આ નબવી કથનોની રૂએ અન્ય ઈલ્મોના મુકાબલામાં આ ઈલ્મની જે 
મહત્વતા અને શ્રેષ્ઠતા હોવી જોઈએ તે સ્પષ્ટ છે. અલબત્ત તઅલીમી રૂએ 
આ ઈલ્મ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં અરબી વ્યાકરણ (ઈલ્મે સર્ફ તથા ઈલ્મે 
નહવ) અને ફિક્હના અમુક મસાઈલની સાથે સાથે ગણિત શીખવું ઘણું જ 
જરૂરી છે. 


ક 


ત5કટ : 
તે માલને કહેવામાં આવે છે (ભલે રોકડ હોય કે કર્ઝ હોય) જે મરનાર 
મરતી વખતે છોડે છે. પરંતુ તે માલ સાથે કોઈનો હક ના હોવો જોઈએ. 
જેમકે મરનારનો તે માલ જે મરનારે પૈસા (રકમ) લઈ કોઈના પાસે 
ગીરવી મૂકેલ હોય, અથવા તે ખરીદેલ વસ્તુઓ જેની મરનારે કિંમત અદા 
ન કરી હોય અને ખરીદેલ વસ્તુ ઉપર કબજો મેળવતાં પહેલાં મય્યિતની 
વફાત થયેલ હોય, તો ઉપરોક્ત માલના સાથે કરજ આપનાર તથા વેચનારનો 
હક લાગેલ હોય, જેથી તે માલ-તકહ મય્યિતે છોડેલ માલ ગણાશે નહીં. 
(૪૬ #ર/ઈઝ ૧૯ ૦૬/૪૪ * ૪૮૦ 
₹/(6૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૪૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯ 


મરનારનો વારસો : 


મરનારની પોતાના ઉપયોગની વસ્તુઓ જેનો ઉપયોગ ફક્ત તે જ 
વ્યક્તિ કરતી હતી, જેમકે ઘડીયાળ, કિતાબો, ચપ્પલ, પહેરવાના કપડાં એ 
મરનારની માલિકી ગણાશે, અને તેની વહેંચણી કરવામાં આવશે. 


ભેટમાં મળેલી વસ્તુઓ; મરનાર સ્ત્રી હોય તો તેને નિકાહ અને રૂખ્સતી 
સમયે અમૂક ભેટસોગાદો મળી અથવા નિકાહ બાદ સાસરીમાં તથા દાવતોમાં 
તેને અમૂક ભેટસોગાદો મળી, તો તેની માલિક તે સ્રી ગણાશે. એ જ રીતે 
નિકાહ અથવા દાવતો સમયે પુરૂષને ભેટસોગાદો મળી તો તેનો માલિક તે 
ગણાશે, મૃત્યુ સમયે તે વસ્તુઓ હશે તો વારસો ગણાશે. 

એ જ રીતે હયાતીમાં જે કંઈ ભેટસોગાદો મળતી રહે, અને મૃત્યુ 


ક મ ક” 


સમયે એ ભેટસોગાદો બાકી બચી હોય તો વારસામાં ગણાશે. 


રોજી-રોટીના સાધનો, જે સાધનોથી પુરૂષ કે સ્રી રોજી રળતા હતા, 
જેમકે સિલાઈ મશીન, પ્લમ્બીંગના ઓજારો, ઈલેક્ટ્રીકના ઓજારો, જે 
એણે વસાવ્યા અથવા એને કોઈએ માલિક બનાવીને આપી દીધા, તો એ 
સાધનો મરનારના છે, તે પણ વારસો ગણાશે. 


સંપત્તિ : જે સંપત્તિ માણસે પોતે ખરીદી, જેમકે દુકાન, મકાન, પ્લોટ, 
ખેતીની જમીન, બાગ, વાડી, ફેક્ટરી, કંપની શેર અથવા આમાંથી કોઈ વસ્તુ 
તેને કોઈના વારસદાર તરીકે મળી હતી અથવા કોઈ ભેટ આપી હતી અને 
મૃત્યુ સુધી આ વસ્તુઓ તેની માલિકીમાં જ રહી, તો હવે તે વારસો ગણાશે. 


રોકડ રકમ અથવા બેંકમાં પોતાની રકમ પોતાના અથવા મજબૂરીવશ 
કોઈના ખાતામાં જમા કરાવી છે, તો તે રકમનો તે માલિક છે. એ જ રીતે 
2.7. માં જમા થયેલ રકમ પણ (વ્યાજ બાદ કરીને બચતી રકમ) તેની 
માલિકીની છે, એ જ રીતે કોઈ યોજના અથવા ધંધામાં પોતાની રકમનું 
રોકાણ કર્યું, તો તે પણ તેની માલિકીની છે. આ તમામ વારસો ગણાશે. 

કોઈ વ્યક્તિ પાસે અથવા બેંકમાં પોતાની માલિકીની કોઈ વસ્તુ ગીરવી 
ણ«4૦૧૨૯4«૦૧૨૯4«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4૦૫૨4«૦૧૨૮4«૦૧૨4«૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૪૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


મૂકી, અને મૃત્યુ વખતે પણ આ વસ્તુ ગીરો જ રહી, તો તે પણ વારસો 
ગણાશે. જો કરજના અવેજમાં ગીરો મૂકી હોય તો કરજની અદાયગીનો 
હુંકમ ઉપર આવી ગયો છે. 


ભાડે આપેલ વસ્તુઓ તેની માલિકીની હોય, ચાહે તે મકાન હોય કે 
દુકાન અથવા રિક્ષા કે અન્ય વાહન, એ જ રીતે ગણોતે આપેલ ખેતર. આ 
બધુ તેનો વારસો ગણાશે. વહેંચણી ન થાય ત્યાં સુધી આ વસ્તુઓની આવક 
વારસો ગણાશે. 

એ સિવાય બીજી વસ્તુઓ પણ વારસો ગણાય શકે, જેથી જે તે સમયે 
ફતાવા વિભાગોમાં જે-તે વસ્તુઓના ઉલ્લેખ સાથે સવાલ પૂછવામાં આવે. 


મય્યિતે છોડેલ માલ ખર્ચ કરવાની જગ્યાઓ 
તથા તેના હકદારોનું ક્રમવાર વર્ણન 


મરનારે જે કંઈ માલ-મિલ્કત છોડી છે, એમાં સર્વપ્રથમ મરનારની 
પોતાની જરૂરતો અને હકો છે. એટલે વારસા વહેચણી પહેલાં મરનારની 
જરૂરતો અને હકોમાં માલ-મિલ્કત (0100૫11, 21/00૯€100/, £વવલ) 
ખર્ચ કરવામાં આવશે. ત્યાર બાદ જે કંઈ બચે તેમાં વારસા વહેંચણી 
કરવામાં આવશે. 


મરનારની પોતાની જરૂરતો નીચે મુજબ છે, જે પ્રથમ પૂરી કરવામાં 
આવશે, ત્યાર બાદ કંઈક માલ-મિલ્કત બચે તો આગળ જણાવ્યા મુજબ 
ક્રમસર તેનો ફેંસલો કરવામાં આવશે : (૧) કફન-દફન (ર) કરજ-દેણું 
ચૂકતે કરવું (૩) જાઈઝ અને માન્ય વસિય્યત. 
(૧) કકન-દકન : 

મરનારે છોડેલ મિલ્કત સર્વપ્રથમ તેના કફન-દફનમાં ખર્ચ કરવામાં 
આવે. ભલે તેમાં મરનારે છોડેલ પૂરેપૂરો માલ ખર્ચ થઈ જાય. અલબત્ત 
કફન-દફનમાં મધ્યમ ખર્ચ કરવો જોઈએ. જેમકે કફનનું કાપડ એ પ્રકારનું 


હોવું જોઈએ કે જે કાપડ મરનાર પોતાની હયાતીમાં ઈદ, જુમ્અહ અને 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૯૮4«૦૧૨૯૮4«૦૧૨૯૮4૦૨૮4૦૧૨૯4૦૦૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૪૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


દોસ્તોની મુલાકાત સમયે પહેરતો હોય તે વાપરવું જોઈએ. 

ટૂંકમાં મૃત્યુ થયા બાદથી દફનવિધિ સુધીની તમામ બાબતો જેમકે 
ગુસલ આપવું, કફનની જરૂરી સામગ્રી, કફન પહેરાવવું, કબર ખોડવાનો 
જરૂરી ખર્ચ મરનારના માલમાંથી ચૂકવવામાં આવશે. કફન-દફનમાં ખર્ચ 
પહેલા થશે, પછી જ કરજાઓની ચૂકવણી અને વસિય્યત પર અમલ શશે. 
કારણ કે કફન-દફન મરનારની પ્રાથમિક જરૂરત છે. 


મરનારનો માલ (રૂપિયા, મરનારનું અનાજ વગેરે)માંથી ચાળીસુ, 
છમ્માઈ, વરસી વગેરેમાં ખર્ચ કરવામાં નહીં આવે. કારણ કે ચાળીસુ વગેરે 
બિદઅતો છે, જેનાથી બચવાની જરૂર છે. અને આ બધું મરનારની 
જરૂરતોમાંથી નથી. તેમ છતાં કોઈ મરનારનો માલ આ વિધિઓ (ખોટા 
રિવાજો)માં ખર્ચ કરશે તો ખર્ચ કરનારે તે રૂપિયા ભોગવવાના રહેશે. (૦૪૬ 
/&કહુફ ઈસ્ક/% « અ/દ૯%તુહું : ર૭ર/#, અજ #ર/ઈઝ ૬૯૬ ૧/૪ : ૬૪-૯૪) 

હઝ. મુફતી મુહમ્મદ શફીઅ સા. (રહ.) ફરમાવે છે : મય્યતના 
શરીરના કપડાં પણ વારસામાં સામેલ હોય છે, તેને હિસાબમાં લગાવ્યા 
વિના જ સદકહ કરી દેવામાં આવે છે, અમુક વિસ્તારોમાં તાંબા-પિત્તળના 
વાસણોની વહેંચણી કર્યા વિના જ ફકીરોને આપી દેવામાં આવે છે. જ્યારે 
કે, આ બધામાં નાબાલિગ અને ગેરહાજર હોય એવા વારસદારોનો પણ 
ભાગ હોય છે. પ્રથમ માલને વહેંચી લેવો જોઈએ, જેમાં મરણ પામનારની 
ઓલાદ, પત્ની, માતા-પિતા, બહેનો અને જેનો જેનો શરીઅત પ્રમાણે 
હિસ્સો લાગતો હોય તેમને આપી દે, ત્યાર બાદ પોતાની રાજીખશી જે 
વ્યકિત ઇચ્છે; મરનાર તરફથી ખયરાત કરી દે, અથવા બધા ભેગા 
મળીને ફકત પુખ્ત વયના અને હાજર વારસદારો આવી ખયરાત કરે તો 
બરાબર છે. નાબાલિગ (સગીર) વારસદારોની ઇજાઝત ભરોસાપાત્ર નથી 
અને જે વારસદારો ગેરહાજર છે, તેમના ભાગમાંથી તેમની પરવાનગી 
વિના ખર્ચ કરવો બરાબર નથી. 


મય્યતને કબ્રસ્તાન લઈ જતી વખતે જનાઝહની ચાદર જે ઉપર 
ણ ૮46૫૧૯«૦૧૨૯4૦૫૨૮૦૫૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૫૨૯૮૦૨૯:4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨:4૦૧૨૮૦૫૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( ૫૦ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૫૧૯«૦૧૨૦«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


નાંખવામાં આવે છે, તે કફનમાં સામેલ નથી. તેને મય્યતના માલમાંથી 
ખરીદવી જાઇઝ નથી. કારણ કે તે માલ બધા વારસદારોનો સહિયારો 
માલ છે, કોઈ વ્યકિત પોતાના તરફથી ખર્ચ કરે તો તે જાઇઝ છે. આ 
કફનની જરૂરિયાતમાં સામેલ નથી, બલ્કે ફાજલ ખર્ચ છે અને વારસદારોના 


સહિયારા માલમાંથી તેને ખરીદવું જાઈઝ નથી. 


વારસાની વહેંચણીથી પહેલાં મહેમાનો માટે તેમાંથી (મય્યતના 
માલમાંથી) ખર્ચ કરવો, ભાથી બનાવવી અથવા સદકહ-ખયરાત વગેરે 
ખર્ચ કરવો જાઇઝ નથી. આવા સહિયારા માલમાંથી વારસદારોની 
પરવાનગી વિના સદકહ અને ખયરાત કરવાથી મર્હ્મને કોઈ સવાબ 
પહોંચતો નથી, બલ્કે આવો માલ સવાબ સમજીને આપવો વધારે સખત 
ગુનોહ છે. કારણ કે મર્હ્મના મૃત્યુ પછી આ માલ બધા જ વારસદારોનો 
સહિયારો છે અને તેમાં કયારેક યતીમ પણ હોય છે. આ સહિયારા માલમાંથી 
કંઈ આપવું એવું છે, જેમકે કોઈનો માલ ચોરી લઈ મય્યત માટે સદકહ 
કરવામાં આવે. પ્રથમ માલની હિસ્સા પ્રમાણે વહેંચણી કરી લેવામાં આવે 
અને તેમાંથી જો કોઈ પુખ્તવયના વારસદારો પોતાની મરજીથી (પોતાના 
ભાગે આવેલ માલમાંથી) મય્યત માટે કંઈક સદકહ-ખયરાત કરે તો તેનો 
તેમને અધિકાર છે. 


વહેંચણીથી પહેલાં પણ વારસદારોની પરવાનગી લઈને વારસાના 
સહિયારા માલમાંથી ખેરાત ન કરે. એટલા માટે કે જો તેમાં યતીમ બાળકો 
પણ સામેલ છે, તો તેમની પરવાનગી માન્ય ગણાશે નહીં અને જો વારસદારો 
પુખ્તવયના છે, તો એવું જરૂરી નથી કે તેઓએ રાજીખુશી પરવાનગી આપી 
હોય. એવું પણ બની શકે છે કે તેઓ શરમા-શરમીથી સમાજમાં આબરૂ 
જાળવવા માટે પરવાનગી આપવા મજબૂર થયા હોય અને લોકોના મહેણાં- 
ટોણાંના ડરથી કે “પોતાના મર્હ્મ માટે બે પૈસા ખર્ચ ન કર્યો !” એવા 
કટાક્ષથી બચવા માટે દિલ ઇચ્છતું ન હોવા છતાં “હા” ભરી હોય. જ્યારે 
કે શરીઅતમાં ફકત તે માલ જ હલાલ છે, જેને આપનારો રાજી-ખશીથી, 
મહોબ્બતથી આપી રહ્યો હોય. 
ણ4૦૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૫૧) 
૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૯૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


પત્નીનો કકન-દકન ખર્ચ : 


પત્નીનો ભરણપોષણ ખર્ચ પતિના સિરે છે, ચાહે પત્ની માલદાર હોય 
અને કાયદો એ જ છે કે, ભરણપોષણની જવાબદારી જેની હોય છે, કફન- 
દફન ખર્ચ પણ તેની જવાબદારી છે. એટલે પતિ કફન-દફનનો ખર્ચ પોતાની 
તરફથી આપી ચૂક્યો હોય તો પત્નીના છોડેલા માલ-મિલ્કતમાંથી વસૂલ 
કરી શકશે નહીં. (૪૭૪% 4ત/%/ * ૭? %૪) 

ઘણી જગ્યાએ એ રિવાજ છે કે, કોઈ સ્ત્રીનું મૃત્યુ થઈ જાય તો એના 
કફન-દફનનો ખર્ચ ભાઈએ આપવાનો હોય છે, અને ભાઈ હયાત ન હોય 
તો ભત્રીજાઓએ આપવાનો હોય છે. અને ભાઈ અથવા ભત્રીજાઓ એ 
ખર્ચ બનેવીને અથવા તેમના ઘરના વડીલને પહોંચાડે છે. તો આ રિવાજ 
ખોટો અને તિલાંજલી આપવા લાયક છે. એના બદલે બહેનના જે હકો 
(વારસા વગેરેમાં) લાગતા હોય તે અદા કરવા જોઈએ. 


(૨) કરજ ચકતે કરવં : 
૬૧ ૧૭ 


મરનાર પર બીજાઓના જે હકો હોય છે, ફુકહાએ કિરામે એના બે 
પ્રકારો વર્ણન કર્યા છે : (૧) અલ્લાહના હકો (૨) બંદાઓના હકો. 


કફન-દફનનો ખર્ચ કર્યા પછી જે માલ-મિલ્કત વધે તેને મરનારના તે 
કરજ પેટે વાપરવી જોઈએ, જે કરજનો સબંધ માનવીઓના હકો સાથે 
હોય. ભલે તેમાં પણ સમગ્ર મિલ્કત વપરાય જાય. 


જો મરનારે છોડેલ માલમાંથી કરજદારોનું કરજ અદા થઈ શકે તેમ 
ન હોય તો મજબૂત કરજને કમજોર કરજ ઉપર અગ્રિમતા આપવી જોઈએ. 
જેમકે જે કરજનો સબંધ મરનારની તંદુરસ્તી સમય સાથે હોય અથવા તે 
કરજની સાબિતી દલીલ અને ગવાહો સહિત હોય, તો તેવા કરજને પ્રથમ 
અદા કરવું જોઈએ, પછી તે કરજ અદા કરવું જોઈએ જેની સાબિતી માત્ર 
મરનારના મરઝુલ વફાતમાં (જે માંદગીમાં મૃત્યુ પામ્યો હોય, તે માંદગીના 
સમયમાં) ખાલી એકરાર કરવાથી થયેલ હોય. અને જો એક જ પ્રકારના 
કરજના અનેક કરજદારો હોય તો તેમના વધારા-ઘટાડાના સબંધ મુજબ 
ણ૮«4૦૧૨૯4«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


( પર) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૫૧૯«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


કરજદારોને મરનારના માલમાંથી કરજની અદાયગી કરવી જોઈએ. 

ઝકાત અને કફફારાના કરજનો સબંધ અલ્લાહના બંદાઓ-માનવીઓ 
સાથે નથી, બલ્કે તે માત્ર અલ્લાહના હકો પૈકી છે. જેથી એવા પ્રકારના 
કરજો મૌતના કારણે દુનિયામાં અદા કરવાનો હુકમ લાગુ પડતો નથી. હા, 
વારસદારો વગેરેને ઈષ્તિયાર છે કે જો તેઓ મરનારની ઝકાત તથા કફ્ફારાની 
રકમ અદા કરવા ઈચ્છે તો પોતાના ભાગે આવેલ મિલ્કતમાંથી અદા કરી 
શકે છે. અને તેવું કરવું વારસદારો તરફથી મરનાર ઉપર એહસાન ગણાશે 
અથવા મરનારે મરતી વખતે જો વસિય્યત કરી હોય તો પછી તેવું કરજ 
વસિય્યતના હુકમમાં ગણાશે. 

(₹/% : ૭૯૦/૪, અજ #ર/ઈઝ ૬% ૪૧/૪૪ * ૯%, ૯૯) 

(૩) વસિય્યત : 


કરજની અદાયગી પછી જે માલ બચે તેના ૧/૩ (ત્રીજા) ભાગમાંથી 
મરનારની (શરીઅતની રૂએ) જાઈઝ વસિય્યત પૂરી કરવામાં આવે. 


જાઈઝ વસિય્યતનો ભાવાર્થ એવો છે કે, મરનારે કોઈ માણસને 
આપવાનું તથા કોઈ જગ્યાએ ખર્ચ કરવાનું જણાવેલ હોય, અને વસિય્યત 
પૂરી કરવા માટે એ જરૂરી છે કે, ત્રીજા ભાગની મિલ્કતથી વધારે ન હોય 
અને બીજી વાત એ જરૂરી છે કે, મરનારે પોતાની મિલ્કતમાંથી હક મેળવનાર 
વારસદાર માટે વસિય્યત ન કરી હોય અને કોઈ શરીઅત વિરૂદ્ધ કામની 
વસિય્યત ન કરી હોય, તો મરનારની વસિય્યત ઉપર અમલ કરવામાં આવશે. 


જો ત્રીજા ભાગથી વધારે વસિય્યત કરેલ હોય અથવા કોઈ વારસદાર 
માટે વસિય્યત કરી હોય તો અન્ય વારસદારોની પરવાનગી લીધા વિના 
વસિય્યત ઉપર અમલ કરવામાં નહીં આવે. અને જો એમાં કોઈ વારસદાર 
નાબાલિગ હશે તો તેની પરવાનગી માન્ય નથી. 


શરીઅતની હદોમાં રહીને વસિય્યત કરવી જરૂરી છે. અને વસિય્યતમાં 
નાઈન્સાફીનો ગુનો ઘણો મોટો છે. હઝરત અબૂ હુરેરહ (રદી.) ફરમાવે 
છે કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું : એક માણસ 
ણ«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨«૦૫૨૯૮4«૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮4«૦૨૮4૦૧૨૯4૦૨૯૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૫૩) 
0૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


ત 


સિત્તેર વર્ષ સુધી નેક અને સારા કાર્યો કરતો રહે છે, પછી જ્યારે વસિય્યત 
કરે છે, તો તેમાં અન્યાય અને નાઈન્સાફી કરે છે, જેથી એનો ખાતિમો 
(જીવનનો અંત) આ બૂરા અમલ પર થાય છે, અને તે દોઝખમાં ચાલ્યો 
જાય છે. અને (બીજો) એક માણસ સિત્તેર વર્ષ સુધી ખરાબ કામો કરે છે, 
અને (અંતે) વસિય્યતમાં (શરીઅત મુજબ) ન્યાય અને ઈન્સાફ કરે છે, તો 
એનો ખાતિમો (જીવનનો અંત) સારા અમલ પર થાય છે અને તે જજ્ઞતમાં 
ચાલ્યો જાય છે. શરીઅતની હદોમાં રહીને જાઈઝ વસિય્યત ઘણીવાર 
અલ્લાહપાકના અમુક હકો અદા ન કર્યા હોય તો તેનો કફફારો પણ બની 
શકે છે, જેમકે હઝરત મુઆવિયા બિન કુરંહ પોતાના વાલિદ હઝ. કુરરહથી 
રિવાયત વણંવે છે કે, રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું 
કે, જેની વફાતનો સમય નજીક હોય, અને તેણે વસિય્યત કરી, અને વસિય્યત 
અલ્લાહની કિતાબ (અને હુકમો) અનુસાર હતી, તો જીવનમાં એણે જે 
ઝકાત ન આપી, આ વસિય્યત એનો કફફારો બની જશે. 
(ઈશ 5/96 : હ૪/%જ «૪/%૮ «5% ”જર : ર૭૦૪ ર૭૦૪, 
૪%-૪૦%, જ/%-ઝ £/૪% જઅ/ર૭૪ જેટ? 
આ બાબત ખુલાસા સાથે ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ 
તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ કિતાબ “મજમૂઅએ કવાનીને ઇઈસ્લામી'માં 
કલમ ૪૩૫ હેઠળ દર્શાવવામાં આવી છે. અને ઉપરોક્ત કલમને “અ-બ- 
ક-ડ'”માં વહેંચીને વધુ વિગતે આ બાબત સમજાવવામાં આવી છે. 


હઝ. મુકતી મુહમ્મદ શફીઅ સા. (રહ.) ફરમાવે છે : શરીઅતનો 
સિદ્ધાંત છે કે, મરનારના માલમાંથી પ્રથમ શરીઅત પ્રમાણે તેના કફન- 
દફનનો (મધ્યમસરનો) ખર્ચ પૂરો કરવામાં આવે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની 
ફઝૂલખર્ચી (બિનજરૂરી ખર્ચ) કરવામાં ન આવે અને કંજૂસી પણ કરવામાં ન 
આવે. ત્યારપછી તેના કરજને અદા કરવામાં આવે. જો કરજ એટલું જ હોય 
જેનાથી તેનો સઘળો માલ પૂરો થઈ જતો હોય અથવા તેનાથી પણ વધારે 
હોય તો કોઈને કંઈ જ વારસો મળશે નહીં અને કોઈ પણ પ્રકારની વસિય્યત 
લાગુ પડશે નહીં, અને જો કરજ ભરપાઈ કર્યા પછી માલ બચી જાય અથવા 
₹4«૦૫૨૯4«૦૧૨/«૦૧૨4૦૫૨૮«૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૫૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૫૧૯«૦૧૨૦«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૦૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


કરજ બિલ્કુલ જ ન હોય અને જો તેણે કોઈ (જાઈઝ અને શરીઅતની રૂએ 
માન્ય) વસિય્યત કરી હોય અથવા તે કોઈ ગુનાહની વસિય્યત ન હોય તો 
હવે જે માલ ઉપલબ્ધ છે તેના એક તૃત્યાંશ માલમાંથી તેની વસિય્યત પૂરી 
કરવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યકિત સંપૂર્ણ માલની વસિય્યત કરી દે, તો પણ 
એક તૃત્યાંશ માલની વસિય્યત જ માન્ય ગણાશે. એક તૃત્યાંશ માલથી વધારેની 
વસિય્યત કરવી યોગ્ય પણ નથી અને એ જ રીતે વારસદારોને વારસાથી 


વંચિત કરવાના હેતુથી વસિય્યત કરવી ગુનોહ છે. 


સામાન્ય સંજોગોમાં વસિચ્યત કરવાનો હુકમ : 


વસિય્યતના બે પ્રકાર છે : (૧) વાજિબ વસિય્યત (૨) મુસ્તહબ 
વસિય્યત. 


વાજિબ વસિય્યત : કોઈ વ્યક્તિના સિરે અન્યોના હકો હોય અથવા 
એના પોતાના હકો અન્યોના સિરે હોય તો આ સંજોગોમાં વસિય્યત કરવી 
જરૃરી છે. અને આ બાબતની વસિય્યત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખી દે. દા.ત. 
ફલાણાંને મારે આટલી રકમ આપવાની છે અને ફ્લાણાં પાસેથી આટલી 
રકમ મારે લેવાની નીકળે છે, જેથી વારસદારો એ વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ 
કરજની ચૂકવણી કરી શકે અને નીકળતી રકમ વસૂલી શકે. 


મુસ્તહબ વસિય્યત : વ્યક્તિના સિરે કોઈનો કોઈ પણ પ્રકારનો હક 
બાકી નથી અને તેનો કોઈ હક બીજાના સિરે પણ નથી. એટલે કે કંઈ જ 
લેવડદેવડ કરવાની નથી. ફક્ત એની ઈચ્છા છે કે વારસદાર ન હોય એવા 
વ્યક્તિને થોડી મદદ મળે અથવા કોઈ નેક કામમાં થોડી રકમ આપવાની 
ઈચ્છા છે, તો પોતાની ઈચ્છા મુજબ પોતાની કુલ માલ-મિલ્કતમાંથી ૧/૩ 
(૩૩.૩૩%) સુધી વસિય્યત કરવી મુસ્તહબ છે. જો તે વસિય્યત કરશે તો 
૧/૩ માલ-મિલ્કતમાંથી તે પૂરી કરવામાં આવશે. 
(5૮/%/ 5//ઞે/જેય્જહ * ૪૧/૬૯ : ? ? ર૦૭, ૪9-ર૭#૪) 
અને એક વસિય્યત મકરૂહ અથવા નાજાઈઝ રહેશે, જે શરીઅતના 


કાયદાઓથી વિપરીત હોય અથવા ગુનાહના કામની હોય, જેમકે કોઈ 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨«૦૫૨૯૮4૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮4૦૨૯૮4૦૧૨૯4૦૧૦૯૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૫૫) 
૦૧૨«૦૧૨૦«૦૧૨«૦૧૨4«૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4«૦૧૨/«૦૧૨૮૦૧૨4૦૯૨૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨4૦૨૨૮૦૧૨% 


વારસદારને વંચિત કરવાની વસિય્યત કરવી અથવા દરેક વારસદારનો 
ભાગ શરીઅતથી વિરૂદ્ધ પોતે નક્કી કરી વીલ બનાવવું, પોતાના મૃત્યુ બાદ 
ચાળીસુ, વરસી વગેરેની વસિય્યત કરવી. આ પ્રકારની વસિય્યત પર અમલ 
કરવામાં નહીં આવે. 

કરજની ભરપાઈ કર્યા પછી એક તૃત્યાંશ માલમાં વસિય્યત લાગ 
કરીને શરીઅતની રૂએ નક્કી થયેલા વારસદારોમાં વહેંચણી કરવામાં આવશે 
જેની વિગતો “ફરાઈઝ' (વારસા-વહેંચણીને લગતા શરઈ મસ્અલાઓ)ની 
કિતાબોમાં વિસ્તારપૂર્વક મૌજૂદ છે. જો વસિય્યત ન કરી હોય તો કરજ 
આપ્યા પછી સંપૂર્ણ માલ વારસદારોમાં વહેંચી આપવામાં આવશે. 
વસિચ્યતના મસઅલા : 

આ રકૂઅ (સૂરએ નિસાઅ, રફૂઅ નંબર-૨)માં ત્રણ વખતે વારસાની 
વહેંચણીનો ઉલ્લેખ કરીને એ ફરમાવવામાં આવ્યું છે કે, હિસ્સાઓની 
વહેંચણી વસિય્યત અને કરજ પછી કરવામાં આવશે. જેમકે અગાઉ ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવી ચૂકયો છે કે, મય્યતના કફન-દફન પછી કુલ માલમાંથી 
કરજ અદા કર્યા પછી જે વધશે તેમાંથી ત્રીજા ભાગના માલ ઉપર વસિય્યત 
લાગુ પડશે, અને તેનાથી વધારે વસિય્યત હોય તો તેનો શરીઅતમાં કોઈ 
આધાર નથી. નિયમ પ્રમાણે કરજની અદાયગી વસિય્યત લાગુ કરતા પહેલાં 
કરવાની છે. જો બધો જ માલ કરજ અદા કરવામાં પૂરો થઈ જાય તો ન તો 
વસિય્યત લાગ્‌ પડશે અને ન જ કોઈ વારસદારને હિસ્સો મળશે. આ 
રકૂઅમાં ત્રણે સ્થળે જ્યાં જ્યાં વસિય્યતનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે, ત્યાં 
વસિય્યતનો ઉલ્લેખ કરજ કરતાં પહેલાં આવ્યો છે. તેનાથી જાહેરમાં તો 
એવું ખબર પડે છે કે, વસિય્યતનો હક કરજ કરતાં અગ્રસ્થાને છે, પરંતુ 
હઝરત અલી (રદી. )એ આ ગેરસમજને દૂર કરતાં ફરમાવ્યું : “તમે લોકો 
આ આયત તિલાવત કરો છો ઠ્ઠટ્કીહ્હ ક્ટઈઈડડ, હટ તેમાં જોકે 
શબ્દ “વસિય્યત' અગ્ર ક્રમે છે, પરંતુ અમલી રીતે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમે તેને “કરજ' પછી રાખી છે.” 

(#જિછ/% જ ૯૨/૯એ /ેર/જેઝ, ૪% : ર£) 





( ૫૬ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૫૧૯«૦૧૨૦«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


અત્રે એ મુદ્દો સ્પષ્ટ થઈ જવો જરૂરી છે કે, જો અમલીકરણ કરવામાં 
વસિય્યત પાછલા ક્રમે છે, તો તેના શબ્દો કરજ કરતા અગ્ર ક્રમે કેમ વર્ણન 
કરવામાં આવ્યા ? રૂહુલ મઆનીના લેખકે એના વિશે લખ્યં છે કે, આયતમાં 
કરજ ઉપર વસિય્યતને અગ્રિમતા આપવાનું કારણ એ છે કે, તે વારસાની 
જેમ કોઈ વળતર આપ્યા વિના મળે છે અને તેમાં સગપણ હોવું પણ જરૂરી 
નથી. એટલા માટે વારસદારો તરફથી તેને લાગુ કરવામાં નિષ્કાળજી થવાની 
અથવા મોડું થવાની સંભાવના રહેલી હતી કે, તેઓ પોતાના વારસાના 
માલમાંથી કશું કોઈની પાસે જતું જોવાનું નાપસંદ કરી શકતા હતા. એટલા 
માટે વસિય્યતના મહત્વને સમજીને તેના ઉપર કાળજીપૂર્વક અમલ કરાવવા 
માટે વસિય્યતને કરજ કરતાં અગ્ર ક્રમે દર્શાવવામાં આવી છે. 


ઉપરાંત એવી વાત પણ છે કે, કરજ દરેક મય્યત ઉપર હોય જ એવું 
જરૂરી પણ નથી અને જો જીવનમાં કરજ રહ્યું હોય તો મૌત સુધી તે બાકી 
રહ્યું જ હોય; એ પણ જરૂરી નથી અને જો મૌત સુધી કરજ બાકી રહ્યું હોય 
તો પણ. કારણ કે લેણદાર તરફથી પોતાના લેણનો તકાદો રહેતો જ હોય 
છે, એટલા માટે વારસદારો તેનો ઇન્કાર પણ કરી શકતા નથી. આ કારણે 
કરજની બાબતમાં નિષ્કાળજી દાખવવાની ઘટનાઓ ઘણી ઓછી બને છે. 
તેનાથી વિપરીત વસિય્યત છે કે, જ્યારે મય્યત કોઈ માલ છોડી જાય છે, 
તો તેનું દિલ એવં પણ ઇચ્છે છે કે, કોઈ “સદકએ જારિય્યહ' તરીકે પોતાના 
માલનો અમુક ભાગ અમુક ફલાણા નેક કામમાં વાપરીને જાઊં. અહીંયાં 
કારણ કે આ માલમાંથી કોઈ માંગણી નથી કરી રહ્યું, એટલા માટે વારસદારો 
તરફથી બેદરકારી દાખવવાની શક્યતા વધારે રહેલી છે. આ શક્યતાને 
દૂર કરવા માટે ખાસ રીતે દરેક સ્થળે વસિય્યતને અગ્ર ક્રમે ઉલ્લેખવામાં 
આવી છે. 


મસઅલો : 

જો કરજ અને વસિય્યત ન હોય તો કફન-દફન પછી બચેલો કુલ 
માલ વારસદારોમાં વહેંચી દેવામાં આવશે. 
૯/46૧૨૯4«૦૧૨૯૮4૦૫૨4૦૨૨૯૮4૦૫૨૮૦૧૨૯4૦૨૨૯૮4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૯૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૫૭ ) 
૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


વારસદારોના હકમાં વસિય્યત કરવી બાતિલ (અને અમાન્ય) છે, જો 
કોઈએ પોતાના છોકરા, છોકરી, પતિ અથવા પત્ની માટે અથવા કોઈ 
એવા વ્યકિત માટે વસિય્યત કરી કે જેને વારસામાંથી ભાગ મળવાનો છે, 
તો એવી વસિય્યતનો કોઈ એઅતેબાર કે આધાર નથી. વારસદારોને ફકત 
વારસાનો હક મળશે, તેનાથી વધારેના તે હકદાર નથી. રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.)એ હજ્જતુલ વદાઅતા ખત્બામાં ઈરશાદ ફરમાવ્યું : “અલ્લાહ 
તઆલાએ દરેક હકદારને તેનો હક આપી દીધો છે. બસ, કોઈ વારસદારના 
હકમાં કોઈ વસિય્યત ભરોસાપાત્ર નથી.”' 


હા, જો અન્ય વારસદારો પરવાનગી આપે તો જે વારસદાર માટે 
વસિય્યત કરવામાં આવી છે તેના હકમાં વસિય્યત લાગુ કરીને બાકીના 
માલની શરઈ પદ્ધતિથી વહેંચણી થશે. જેમાં આ વારસદારને પણ પોતાના 
ભાગનો વારસો મળશે. અમુક હદીષની રિવાયતોમાં શબ્દો (જ્યાં સુધી 
વારસદારો ન ઇચ્છે)નો અપવાદ પણ ઉપસ્થિત છે. 


અહીં મરનારની પોતાની જરૂરતો અને હકો પૂરા થાય છે. એટલે 
એની જરૂરતો અને હકો પૂરા કર્યા બાદ જે કંઈ માલ-મિલ્કત બચશે, તેમાં 
વારસદારોનો હક લાગુ પડશે. પરંતુ ઈસ્લામી શરીઅતમાં વારસદારોના 
પ્રકાર છે. અને એમાં ક્રમવાર શરીઅતના હુકમોને આધિન વહેંચણી કરવામાં 
આવે છે. એટલે એ વારસદારો માટેની વ્યાખ્યાઓ, એમના પ્રકારો અને 
દરેક પ્રકારમાં સમાવિષ્ટ સગા-વ્હાલાઓની ઓળખ વિશેની માહિતી જરૂરી 
છે. એટલે નીચે તે ક્રમવાર રજૂ કરવામાં આવે છે. 





( ૫૮ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 





૦$૦) વારસદારો અને તેમના પકારો / ૦ 


કફન-દફન, કરજની અદાયગી અને જો વસિય્યત કરી હોય તો તે પૂરી 
કર્યા પછી મરનારે છોડેલ મિલ્કતમાંથી જે માલ વધે તે મરનારના વારસ- 
દારોને કુર્‌આન શરીફ, હદીષ શરીફ અને ઉમ્મતની સર્વાનુમતિ મુજબ 
વહેંચવામાં આવશે. 


હનફી ફિકહશાસ્ત્ર મુજબ વારસદારોના ત્રણ પ્રકાર છે : 


(૧) જવિલ ફુરૂજ (જેમના હકો નક્કી છે) 
(૨) અસબાત (શેષાધિકારી) અને 
(૩) જવિલ અરહામ (દૂરસ્થ સગાઓ) 


હકદાર હોવાના ક્રમ અનુસાર તેમને નીચે લખવામાં આવે છે : 
(૧) જવિલ કુરૃજ : 

એ તે હકદારો કહેવાય છે, જેમના કુર્‌આન, હદીષ અને ઉમ્મતની 
સવાંનુમતિમાં એક ચોક્કસ અને ખાસ ખાસ ભાગો નક્કી કરવામાં આવ્યા 
છે. (૪૬ ઈછેય/ર /જે-૪૦% /જેજ જુ'/ર : ૮૬/%, જબ્યૂ?ે ૪રખ્ર? : ? ૭૮/૨૯) 
વારસદારોમાં સર્વપ્રથમ તેઓ (જવિલ ફુરૂજ)ને એમનો નક્કી કરેલ ભાગ 
આપવામાં આવે છે. તેઓના ભાગો આપ્યા પછી જો મરનારની મિલ્કત 
કંઈક બચે તો હકદાર “અસબાત'ને આપવામાં આવે છે. 


અરબી ભાષામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ પરિભાષાઓ માટે 
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં શબ્દો મળતા નથી. કારણ કે અરબી ભાષા 
ઘણી જ વિશાળ છે. એમાં એક વસ્તુ માટે ઘણા શબ્દો હોય છે, જ્યારે 
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષા એટલી વિશાળ નથી. તેમ છતાં સમજાવવા 
માટે તેના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી શબ્દો લખ્યા છે. જો કે એનો અર્થ આબેહૂબ 
તે નથી, જે અરબી ભાષામાં પ્રચલિત શબ્દો અને પરિભાષાઓનો છે. એ 
બાબત આખી કિતાબમાં અરબી પરિભાષાઓ સમજાવવા માટે ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવેલ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં સમજવામાં આવે. 
₹/(6૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૫૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૫૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


જવિલ ફુરૂજને સમજાવવા માટે ગુજરાતીમાં “હિસ્સેદારો” અને 
અંગ્રેજીમાં “શેરર્સ'' ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ લોકો (જવિલ ફુરૂજ) માટે 
કુર્‌આન-હદીષ દ્વારા ભાગ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. એટલે તેમના ભાગ 
અફર અને અગ્રિમ ગણવામાં આવશે. 


જવિલ ફરૂજમાં કુલ ૧૨ વ્યક્તિઓ આવે છે. એમાંથી ૨ નું કારણ 
નિકાહ છે. એટલે કે (૧) પતિ (૨) પત્નિ, અને અન્ય ૧૦નું કારણ નસબ 
(વંશ) છે. જે આ મુજબ છે : (૩) બાપ (૪) માં (પ) પુત્રી (૬) પૌત્રી 
(9) સગી બહેન (૮) સહોદર બહેન-એક જ માંએ જન્મ આપેલ સંતાનો, 
પરંતુ પિતા અલગ-અલગ હોય. જેમને અંગ્રેજીમાં “1/૦0 ડાંતટ ૬1૦00 
ડંડા” કહી શકાય છે. (૯) સહોદર ભાઈ-માં તરફી સાવકો ભાઈ (૧૦) 
સગોત્ર બહેન, એટલે કે એક જ પિતાના સંતાનો, પરંતુ માં અલગ-અલગ 
હોય. જેમને અંગ્રેજીમાં “-ઢ1૯1 ડાંતટ 51૦0 વાતા” કહી શકાય છે. 
ગુજરાતીમાં બીજી રીતે એને બાપ તરફી સાવકી બહેન પણ કહી શકીએ 
છીએ. (૧૧) દાદા (૧૨) દાદી. (૪9% 5૧/૪7” ઈસ્ક/% * ? ૮૮૯%) 

મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ (ઈન્ડિયા) તરફથી ઉપરોક્ત વારસદારો 
વિશે કલમ નંબર-૪૩૭ માં નીચે મુજબનું વર્ણન છે : 

કલમ-૪૩ : જવિલ ફુરૂજ (જેમના ભાગ વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે 
તે) ૧૨ છે. જેમાં ચાર પુરૂષ અને આઠ સ્ત્રીઓ છે. 

પુરૂષ : (૧) બાપ (ર) દાદા (૩) પતિ (૪) સહોદર (અખ્યાફી) 
ભાઈ, એટલે કે માં તરફી સાવકો ભાઈ. 

રત્રીઓ : (૫) સહોદર (માં તરફી સાવકી) બહેન (૬) પત્નિ (૪) 
પુત્રી (૮) પૌત્રી (૯) સગી બહેન (૧૦) સગોત્રી (બાપ તરફી સાવકી) 
બહેન (૧૧) માં (૧૨) દાદી, નાની. (૪9% 5૧/””ે ઈસ્ક/% : ૭૪૮) 
(ર) અસબાત : 


અસબાત તે લોકોને કહેવાય છે, જેઓ એકલા જ હોય તો મરનારે 
ણ૮46૫૧૯«૦૧૨૯૮4૦૧૨૮૦૫૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯૮4૦૫૨૯૮૦૨૯:4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮૦૫૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૬૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૯«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


છોડેલ સંપૂર્ણ મિલ્કતના અને જો જવિલ ફુરૂજના સાથે હોય તો તેઓના 
ભાગો વહેંચી આપ્યા પછી બાકી બચેલ સર્વ મિલ્કતના તેઓ હકદાર થાય. 
આ અસબાતના બે પ્રકાર છે : (૧) અસબએ નસબી (ર) અસબએ સબબી. 

(૧) અસબએ નસબી : તે લોકોને કહેવામાં આવે છે, જેમની 
મરનાર સાથે નસબ-પેઢીની સગાઈ હોય. જેમકે બાપ, દાદા, પુત્ર, પોત્રો, 
જેમનું વિગતવાર વર્ણન અસબાતના પ્રકરણમાં આવશે. 

(૨) અસબએ સભબબી : મરનારને આઝાદ કરનાર અથવા આઝાદ 
કરનારના અસબએ નસબીને કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્‌ આ મરનાર ક્યારેક 
ગુલામ હતો, જેને તેના માલિકે આઝાદ કર્યો હતો. હવે આજ સ્થિતિમાં જો 
આઝાદ થયેલ મરણ પામે અને તેની મિલ્કતના ઉપર જણાવેલ હકદારો 
પૈકી કોઈ જ હકદાર ન હોય, તો તે ગુલામને આઝાદ કરનાર માલિક હકદાર 
ઠરશે. અને જો આઝાદ કરનાર હયાત ન હોય તો તેના અસબએ નસબી 
તેની મિલ્કતના હકદાર બનશે. પરંતુ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે જો આઝાદ 
કરનાર પોતે હયાત ન હોય તો તેના વારસદારોમાંથી ફક્ત પુરૂષો જ 
મરનારની મિલ્કતના હકદાર થશે, સ્ત્રીઓ હકદાર થશે નહીં. કારણ કે સ્રીઓ 
તો માત્ર પોતાના આઝાદ કરેલ ગુલામ અથવા આઝાદ કરેલ ગુલામના 
આઝાદ કરેલની મિલ્કતમાંથી હકદાર બની શકશે. કોઈ સગાએ જો ગુલામને 
આઝાદ કર્યો હોય તો તેની મિલ્કતની હકદાર બની શકશે નહીં. જો કે હવે 
ગુલામ પ્રથા નથી. એટલે અત્યારે અસબએ સબબીનું અસ્તિત્વ પણ નથી. 


“અસબા” માટે અંગ્રેજી ભાષામાં “રટ્ડાંતપવ/” (રેસીડ્યુરી) શબ્દ 
ઉપયોગમાં લેવાય છે અને ગુજરાતીમાં “શેષાધિકારી'. જો કે આ શબ્દો 
અસબાનો હક બતાવી શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે અસબા કોણ છે ? 
તેમની હકીકત શું છે ? તે દર્શાવવા માટે અસમર્થ છે. એટલે આ શબ્દો 
અસબાની પરિભાષા માટે અધૂરા કહી શકાય, જે અસબાના વિશાળ અર્થ 
અને હેતુને પોતાની અંદર આવરી શકે એમ નથી. 

(9*અ-એ 5૧/”77 ઈસ્૯/% : 5% 7જર-રટ૭, ૪9-? ૯૮૮, ભ/૨-૪? 
₹46૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮/૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮/«૦૧૨૮«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૬૧) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૨૮૦૧૨:«૦૧૨& 


જવિલ ફુરૂજ પર રદ : જવિલ ફુરૂજને તેમના નક્કી થલ ભાગો 
આપી દીધા પછી જે માલ બચે તે અસબએ નસબીને અને જો તેઓ ન હોય તો 
મરનારના અસબએ સબબીને મરનારની મિલ્કત આપવામાં આવે. પરંતુ 
મરનારના બજ્ઞેવ અસબામાંથી કોઈ પણ ન હોય ત્યારે મરનારની મિલ્કતનો 
બાકી પડેલ ભાગ પણ ફરીવાર તે જ જવિલ ફુરૂજને તેઓને મળેલ ભાગો 
પ્રમાણે ફરી વાર વહેંચણી કરવામાં આવશે. જેને (વારસા વહેંચણીની 
પરિભાષામાં) “રદ' કહેવામાં આવે છે. જેનું વિગતવાર વર્ણન વારસા 
વહેંચણીના વિષય પર લખાયેલ મોટી કિતાબોમાં રદના પ્રકરણમાં કરવામાં 
આવ્યું છે. અહીંયાં માત્ર એટલું યાદ રાખો કે આ પ્રકારની ફરીવાર મિલ્કતની 
વહેંચણી માત્ર જવિલ ફુરૂજ નસબી માટે કરવામાં આવે છે. જવિલ ફુરૂજ 


સબબી (પતિ-પત્ની) માટે કરવામાં આવતી નથી. 
(૩) જવિલ અરહામ :ઃ 


જવિલ ફુરૂજ અને અસબા સિવાયના બધા સગાઓને જવિલ અરહામ' 
કહેવામાં આવે છે. જેમકે નવાસો, નવાસી, ભત્રીજી, ભાણેજ, ભાણકીઓ, 
ફોઈ, માસી, મામા, નાના વગેરે. આ અગાઉ વર્ણન કરેલ સગા-વ્હાલાઓ- 
માંથી જો કોઈ પણ સગા ન હોય, તો મરનારની મિલ્કત આ (જવિલ 
અરહામ)ને જ આપવામાં આવે છે. જેનું વિગતવાર વર્ણન જવિલ અરહામના 
પ્રકરણમાં આવશે. અને જો જવિલ ફુરૂજમાંથી માત્ર સબબી (પતિ-પત્ની) 
માંથી કોઈ હયાત હોય ત્યારે તેનો ભાગ આપતાં જો મિલ્કત બાકી રહે અને 
કોઈ પ્રકારના અસબા ન હોય ત્યારે આ બાકી બચેલ ભાગના હકદાર પણ 
આ જ જવિલ અરહામ બનશે. 


“જવિલ અરહામ” અરબી ભાષાનો શબ્દ છે. એને ગુજરાતી કે 
અંગ્રેજીમાં પરિવર્તિત કરી શકાય એમ નથી. તેમ છતાં સમજાવવા પૂરતુ 
ગુજરાતીમાં “દુરસ્થ સગાઓ' અને અંગ્રેજીમાં “ડીસ્ટન્ટ કીન્ડ્રેડઝ' શબ્દ 
ઉપયોગમાં લઈ શકાય. જો કે દુરસ્થ સગાઓમાં કેટલે દૂર સુધી જઈ શકાય 
છે; એ સમજવા માટે એની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા અથવા તે સગાઓ જાણવા 
ણ૮«4૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4«૦૧૨૮4૦૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૬૨૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૨૨૯૮«૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨%& 


જરૂરી છે. આ વિષયે ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ બોર્ડ તરફથી જે 
કાયદા-કાનૂન વણવ્યા છે, તે નીચે મુજબ છે : 


કલમ-૪૫૩ મય્યતના તે રિશ્તેદારો જે જવિલ ફુરૂજ પણ નથી અને 
અસબા પણ નથી, તેમને “જવિલ અરહામ' કહેવામાં આવે છે. 


કલમ-૪૫૦ અસબાની જેમ જવિલ અરહામ પણ ક્રમવાર નીચે મુજબ 
ચાર દરજ્જાઓમાં વહેંચવામાં આવશે : 


(૧) મરનારની પૌત્રી, પરપોત્રી.... 


(૨) મય્યતના તે વાલી-વંશજો જે જવિલ ફુરૂજ (હિસ્સેદાર) પણ ન 
હોય અને અસબા પણ ન હોય. જેમકે નાના, પરનાના, મય્યતની માંના 
નાના, દાદા, દાદી અને નાની. 


(૩) મય્યતના ભાઈ-બહેનની તે અવલાદ, જે જવિલ ફુરૂજ અને 
અસબા ન હોય. જેમકે ભાણિયો, ભાણકી, ભત્રીજી અને તેમની અવલાદ. 
એ જ રીતે અખ્યાફી ભાઈ-બહેન (100॥લા” ડાંવટ 51૦0 ડાંવ€ & 3101010૯!" 
સહોદર ભાઈ-બહેન)ની અવલાદ. 


(૪) મય્યતના દાદા-દાદી, નાના-નાનીની તે અવલાદ, જે જવિલ ફુરૂજ 
અને અસબા ન હોય. જેમકે ફોઈ, માસી, મામા, સહોદર કાકા (માં તરફી 
સાવકા કાકા) અને તેમની અવલાદ. 

(૬9% 5૧/”7?7 ઈસ્%/%? : ૪૬?-૭ટર) 


જવિલ અરહામ વિશે વધુ વિગતે આગળ લખવામાં આવશે. 


જવિલ અરહામ બાદ મય્યતનો છોડેલ માલ ક્યાં જશે ? એ વિશે 
ફુકહાએ કિરામે ક્રમવાર જે હકદાર (જગ્યાઓ) લખ્યા છે, તેમાંથી ઘણી 
જગ્યાઓ અને હકદારો એવા છે, જે આજના યુગમાં અસંભવ છે. જ્યારે 
એકાદ એવો હકદાર પણ છે, જે અસંભવ ન હોય તો નહિવત જરૂર છે. 
જેની ચોખવટ અત્યારે કરવી યોગ્ય લાગતી નથી. હા, એક અંતિમ હકદાર 
વિશે લખ્યું છે તે નોંધવું જરૂરી છે, જે નીચે મુજબ છે : 


ણ૮4૦૧૨«૦૧૦4૦૧૨4«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૦૮4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૦૮૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨૦4૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૮* 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૬૩) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૨૮૦૧૨:«૦૨& 


(૪) રદ' બિ-ઝોજઈન (કોઈ હકદાર ન હોય, તો બાકી બચતો 

માલ પતિ-પત્નીમાંથી જે હયાત હોય તેને આપવો) : 

જો ઉપર જણાવેલ હકદારોમાંથી કોઈ એક પણ ન હોય, તો દરેક 
મસાઈલની કિતાબોમાં લખ્યું છે કે, મરનારની મિલ્કત બૈતુલમાલમાં 
આપવામાં આવે. પરંતુ પાછલી સદીઓના આલિમોએ વિચાર્યું કે વર્તમાન 
યુગમાં બેતુલમાલ નથી અને આ પ્રકારના માલને તેઓ શરીઅતે જણાવ્યા 
મુજબ વાપરતા પણ નથી, જેથી પતિ-પત્નીમાંથી કોઈ હયાત હોય અને તેઓને 
ભાગે આવતી મિલ્કત આપી દીધા પછી બાકી બચેલ મિલ્કત લેવા માટે ઉપર 
જણાવેલ ક્રમસર હકદારોમાંથી કોઈ એક પણ ન હોય ત્યારે બાકી બચેલ 
મિલ્કત પણ તેઓ (પતિ-પત્નીમાંથી કોઈ એક)ને આપવામાં આવશે. 


વારસાઈના શરઈ ભાગો અતે તેના હકદારો 


કુર્‌આન શરીફના આદેશો મુજબ કુલ નક્કી કરવામાં આવેલ ભાગો 
૬ છે. અડધો ૧/૨ (૫૦%), પા ૧/૪ (૨૫%) , આઠમો ૧/૮ (૧૨.૫૦%), 
ત્રીજો ૧/૩ (૩૩.૩૩%), બે તૃત્યાંશ ૨/૩ (૬૬.૬૬%), છઠ્ઠો ૧/૬ 
(૧૬.૬૬%) ભાગ. 

અને તેના હકદારો (કુર્‌આને નક્કી કરેલ ભાગો લેનાર) કુલ બાર 
છે. જેમાંથી ચાર : બાપ, દાદા, પતિ, માં શરીક ભાઈ, પુરૂષો છે. અને 
આઠમાં પત્ની, પુત્રી, પોત્રી, સગી બહેન, બાપ શરીક બહેન, માં શરીક 
બહેન, માં, દાદી, સ્ત્રીઓ છે. 

ઉપરોક્ત દરેક વારસદાર અન્ય વિવિધ વારસદારો સાથે જ્યારે એકત્રિત 
થાય છે, ત્યારે તેઓના હકોમાં વધારા-ઘટાડા સાથે અનેક પરિસ્થિતિઓ 
ઉત્પન્ન થાય છે, જે જવિલ ફુરૂજની હાલતો તરીકે ઓળખાય છે. આ હાલતોને 
સમજીને યાદ રાખવી આ ઈલ્મ (વિષય) માટે અતિશય જરૂરી છે. આ 
હાલતોને સરળતાની સાથે યાદ કરવા માટે નીચે એક કોઠો લખવામાં આવ્યો 
છે, જેમાં દરેક જવિલ ફુરૂજને તેની હાલતો સહિત લખવામાં આવેલ છે. 
એમને મળવાપાત્ર ભાગની ટકાવારી પણ દશાવી છે. 
₹૮4૦૫૨4૦૫૨૯4«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


(૬૪) 


(180]1૫ ૫01૦ ૬ [80]1૫ 1% [ૃપ્છ) 
“ર8 9101 [8 []*ટ11-ટ૫% ટસ 


101૪ 118112 


[છ (હ19૫સ2102) ₹દેક 19039 





(08ણ]0૫ 19119 ૨ 8 0]0૫ 1૫ [પર) 

“રર પ 91૨ 018 []-ટા1-ટપ્દ ટાસ્ક 

"ર8 9102 1જ 

[21૬% 1810૫ ઉ] પૃપ્ણ 19319 ૧પ 1-210-20 


1૮11૪ [012 


૪૨ 16મ- 9% 


₹[છ0 (ટ19૫સ2102) ₹દેક 19019 


પરશ ઊતરે 


1928 [ર૯ ટ 





"રશ ૫. 910010: 
પટ 1પ ઊ5 પપ 1919 ૧૫10 1-211*21% 


1૮1૪ ॥81]% 





“રફ ૫. 9109102 
0-ટ૬પ 18૫ ઊ॥5 પૂપ્જ 1919 ૧૫10 1-211*21% 


“રજ્ે 210% 1110 1-211-21 હાાસ્ક 


101૪ [863 


૪% 13- 9 


ખણ] 





“૪૬ પ. 9110123જ 
ઉ-ટ।૬૫ 018 પૂલ 1૫10 1-11-૧8 ટેપસ્જ 


0૫8 [દોર 
[છુ10 101812 [રકે 


ફધ (ટ1૬૨]1૫૫ઠ) 1૧1ર1જ 0૧% 





૧018 1. 1100 પા 1015 1૫0121૫ ॥*૬10* 12202 
૧૦ []/પ્ટેપ્પ ૧]૬10૫ 'ર્વપ [૨00૫8 હસક 


૧1૫% (2) [૦ 
1812 1૮18 1863 


ફઝ 1ર પૂપ્ટ €દેકે ૨૩] 





“ર8 1. પપ પ્ાજ પર ॥012?0૫ 1-૬] [૩2 
પ૦ 161પ્ટ1પ 6૫ “વપ [021-208 હાસ્ક 


"ર8 1- 91૨૨2૯ 08 1]. ટેપટ ટાસ્ક 


1૮1૪ 1863 


191૫8 [21210 
છુ 101812 [કે 


₹[ટ0 (ટ190સ8) ટ91રટે0 0૬% 


કછુ (ટ1૬0]1038) 191રાજ પક 





“ર8 1] વર 1૫89100012 1]-01૫ 0-ટ0પટેપ્દ 
જ]પ્ટેધપઓ ૧૧0 “૨6 [ટટ ટાસ્ક 


૧0૫% [ [0૦ 
112 1તોપ્છે [262 


ફટ 1ર પૂપ્ટ €દેકે 1૨૩] 





“ર૬ પરપ 09 180911૨ 101જ 
0? [પરપ ફ ૫૫ “રર્દ 1-211-28 ટાસ્ક 


ઠં છે ।તાપ1૩ાર હ્વાટક તાઇ ગિટાઢે 


101૫૪ 1૧262 


કછુ (1913210) ૬૮દેકૈ ૩] 


ઠં (ેછાદ ફ્વાશ 1ટક 


(ડ્ેટાડ ।ર) 
1૦૨૦-૩૪ 
1કાગાસ 





( ૬૫) 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


“ર18 1. ૫૬11૫ 11% 1૬ [2129163 1૦ 
1981જ 12[જ 0૦110 ૧2૬163 [-*ટ11*2૧4 હેસ્જ 


છદ 3. 9% 


પણ] 





“ર18 12110૬ 11૫ 1૬11૫ [81ર 1]૧1૫ 
પરપ્ટ ર8 1- [0૨16-29૬6 1*ટ10*ટેપ હસક 


101૪ 193% 
[પપ 


૧૬ 1સનારે 
1220 [રાર 


ફદર 1૨ાર1૦ ૧10002 
[ર 10100 10009૨13] 1પાર 





1₹ક 010% 1.10 []૯(૫--11611૫ [8ર [212916 ટ્રેપ? 
108102 ૬0 પજ 1રક પ [2૨0 [ટટ ટોસ 


10૫ [9૨12 
હડ 


૧રશ 1સ્નારે 
092 [ર૦ 


જ્‌ન્ટધ ઊજારપ ૫10008 
[હાર પ૫ 1000095૨10] 15119 





"રશ પ ૫11૫ [૦૨16 
પાલ 1રક્ે [2૬16 5 ૬૯ [1-2૫ ટાસ્ક 


1ત1છ 180 


૧ર 1સ્નારે 
092 [12 


ફ[%0 (ટ1910સ212) €દેકે ૩09 





“ર8 1- 01૪૬ 1411૫ ૧2૨16 [૦૬168 
[૫210208 પરા 1ર 80 1189 1]૬1૫ હેપસ્જ 


11૨૦ |55*55 


છર [00 ૨ [૪ 


૬90 (ટ910સ212) ૯ 1૩૨]2 





"૪૬8 પ. ૪10૬ 14113 ૧29163 

૧291૧ [*ટ1પટ0% પ્રાજ 1રરિ 2 ૧૫૪ 1]૦1૫૫ 
(રશ ૨-૦ [818 ઉ[]0 101800 18 ૧૨૩-% [818 
000 1% ઉર) રકે 0108 18 [૦૨0 [પટોપ્ટેકિ 


1તાછ [9૬1% 


૧8 1સ્નારે 
[228 પૂરા 


[90 (ટ91સ૪12) €દેકૈ 909 


£૪0 (છુ ૪ણ]॥પ્‌ઠ) 
101ર0 1211018 [હાર 12૬162 





0080-1૫ ૧10૦ ૬ [8[:210 1) 
“ર8 ૧1૨૬ 9131૯ ઉ] []*ટ11-ટેપર ટેપ 


80100 ૬ ૪ 


₹[9%0 (ટ910સટ12) ૯ દે ૨0]2 





ઉ080:0૫ 0૦ ૬ [8:21૫ 12) 
“ર8 1. ર૬ 91૨ 015 [-ટ00-ટપટ હાસ 


(10-0૫ 309 ૬ [81:200 1) 
"ર8 112% 910૨૯ ઉક []*ટ1૫-ટ૫૫ ટેસ્જ 


(080-21૫ જ ૬ [80:1૫ 1) 
“ર8 પ. 82% 91૨ 018 [-ટ-ટ૫ હાસ 


ટ [ઢ૦ ।બાપાગળર ટ્વાટક તાઇ ગિટાઢે 


દારુઈ૦ [55'55 


તા [9૨1% | ૦૦'૦૫૫ 


101૪ 1૫891૫જ ૦080 | 
1પ 806 ૦૦૫૧ 


પ 


₹[%0 (ટ1910ર૪12) €દેકૈ ૨0]9 
₹[ટર (ટ91સ210) 1૦દેકે ૨૩% 
₹[%0 (ટ1910સ212) €દેક 1૩૨]2 


ઠં [હેછાર ટ્ા3ા#ટ 12% 





દ 

ટે 

પ 
બિ 
દિ 
ઝક] 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 


( ૬૬) 


“હેક પણુ 1-880-0૪ 1*219% 9 ટર9 ટ્ર) 1ર 
પર 181૫ ઉ[8 [81889131જ ટે! ૧00૯ 1919 ૧૧110 


ક પો *ફોઉ | તરે 80 છ કદર 19000 કે 1 રોઇ) 
શરદ 10 110 1ર [૫0 ]01ર [0 12000 1 010 010 0ર 


છર [મે* 9 


પદ સ્તરે 
022 [1૨ 
1ર 1સ્નારે 
022 [૨ 


ખણી? 





“૪ક્ પ. 91૨ ટેપ 1919 ૧૫10 ઉછ [૦ર 
પ્રપ્ટ 108 [પ્ર (૬[ટ્રાહે 1૫૫૫૦) 1611012 ॥ ટાસ્ક 


101૫૪ 19૨1 
[ઊાપ્છે 


1ર૬ 1સ્નારે 
0220 પદર 


ફઇ (₹19ણુ1૫૭) 1ર 





"ર8 1- 910જ 1919 ૧૫10 “ઉછે 1 તર ૧-80 “0180 
[તર (10 1૪8 [].૫(૫ 101800 [20 |] હે1* ટેપ ફેસ 


॥ [0 [010 9100 
1૪08 ૫૬૫૫ દી 


1૬8 1સ્નારે 
0220 [ર 


ફછ0 (છુ।9ણુ।૫૭) 19રા 





“સજ્ન પ- 9101જ ૧919 ૧પ “ઉપર વાતર 180) 
પીટર પરજ 1ર)8 1-810 [૯ર £)જ 1૬108 [ટેસ્ટ 


1 [80 


પરશ ઊોસ્નરે 
092૬ [ર૯ 


₹[%0 (ટ90સ12) €દેકે ૨૩]% 





“દક 1. 91૨૯ પર1૯ 1919 ૧010 “ઊપ 
(૬ પપ) 1૬1તર ૧-800 'ઉ0 [તર [હટોપ્ટેપ 


હરર ૦ |૭5૭*૭ ૭5 [80 180 ૨ ૪ | જ્‌ટ્રેધ (દ9સ્ટ12) ૬૦દેકે ૨% 


રો 





"રદ 1 91૨1૯ 110 1919 1૫16 “ઉછે 

(૬૪ 1૫1૨) 161012 ૧-810 01૪ [તર [ટેપ ટેપ્ઠિ 
"ર ૫1% 91101૫ 

હપ્ર 1081જ 1919 “010 1-21-2308 ટાસ્ક 


1તાછ 19૬1૯ |૦૦*૦૫૫ 


૪% [- 9# 


1ર૬ે 1સ્નરે 
09202 પ૦ 


₹[%0 (ટ910ર૪12) €દેકૈ 90]9 


પણ] 





“1018 1* 91021 ભ ટેપ 101802 
1919 “૫110 પજ 1₹1₹ ઉપ [તાર ॥-ટે॥-ટેપ્ઠ 


10૫૪ 19૨1 
[*ઊાપ્છે 


1ર૬ 11સ્નાર 
022 [૨ 


ફટ ઊજારાજ [0180 [ર ઉપર 





"ર8 1- 019 [5 9101ભ ટેપ. 1919 ૧૫110 “ઊપર 
પર પરસ 1ર 1૮૬0૫ 10081 [2916 []-ટેટેપિ 


1૨1૫8 [919 
[૫00૫ 890 


1ર[8 1નારે 
[920 [દાલ 


ફ[ને0 (ટ્ર।1૬૨]10૫૫હ) 191ર પજ 





"દક પ. 9101 1919 110110 “ઉછ પતર [*ટાટેપ 





"ર8 1- 913॥જ 1919 ૧૫8 “ઉ યતર [ટા ટેરિ 


ટ [હ ।બાપાગઇ૩ર હ્વાટક તાઇ ૩િટાઢે 


(જ્ુટે0 1૫130) 
1૦૪૦ 
[બ્‌ાતસ 





વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૬૭ ) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


મુસ્લિમ પર્સનલ લૉ બોર્ડ 
તરફથી આ તમામ વારસદારોના 
શરઈ ભાગોનું વર્ણન, ભાગ, 
મળવાપાત્ર થવાની શરતો વગેરે 
કલમ ૪૩૮-૪૪૮ માં વર્ણન 
કરવામાં આવ્યું છે. /(૪9%%અએઓ 
5%/”7ને ઈટ્ફ/% : ૪૪? -૪૪૭/ 

વારસા વહેંચણીના શરઈ 
ભાગ, નિતીનિયમો અને કાયદા- 
કાનૂનો અલ્લાહ તઆલાએ પોતે 
વર્ણન કર્યાં છે, તેમજ હુઝૂર 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે 
પણ ઠેકઠેકાણે એ બાબતે પ્રકાશ 
પાડ્યો છે. અને ઉમ્મતને માર્ગ- 
દર્શન આપ્યું છે અને વારસા 
વહેંચણી ન કરીને અમુક વારસ- 
દારો સાથે અન્યાય કરવા બાબતે 
કુર્‌આન શરીફ અને હદીષોમાં 
વઈદો પણ વર્ણન કરવામાં આવી 
છે. એટલે વારસા વહેંચણીમાં 
શરીઅતના કાયદાઓનું પાલન 
ખૂબ જરૂરી છે. 

આપણાં સમાજમાં અમૂક 
બાબતોમાં હજુ અજ્ઞાનતા છે. આ 
બાબતમાં જોઈએ એવી જાણકારી 
નથી. આ બાબતે સ્થાનિક મુફતી 
સાહેબો અથવા વિવિધ દારૂલ 


, એ જ રીતે બે અથવા 
બે મસ્અલાઓ (પત્ની અને માં-બાપ) 
માં જ લાગુ પડશે. 


અથવા (પતિ અને માં-બાપ) 
રે મરનારની માં હયાત હોય. 


શરઈ ભાગ ક્યારે મળવાપાત્ર થશે ? 


વધારે કોઈ પ્રકારના ભાઈ-બહેન હયાત હોય. 


વધારે કોઈ પ્રકારના ભાઈ-બહેન હયાત ન હોય. 
મરનારની કોઈ ઔલાદ, એ જ રીતે બે અથવા 


આ હંકમ માત્ર 


કુલ માલનો | મરનારની કોઈ ઔલાદ 


પતિ-પત્ની અથવા 
કોઈ એકને આપ્યા 
પછી ત્રીજો ભાગ 


૧૮.૮૮ 


જવિલ ફુરૂઝ (વારસદાર) તરીકે 
જવિલ ફરૂઝ (વારસદાર) તરીકે 








ઝં 
કિ 
ન્ડ 
જ 
જ 
વ 
*3 
રુ 
હજુ 
ન્ન 


૩ 
ધિ 





દાદી 
નાની 





( ૬૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯«૦૨૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


ઉલૂમોમાં કાર્યરત્‌ ફતાવા વિભાગમાં આ બાબતે પ્રશ્નો પૂછી શરઈ માર્ગદર્શન 
મુજબ વહેચણી કરવાની સમજ કેળવવાની જરૂર છે. સમાજમાં અમુક 
એવા મુદ્દાઓ છે, જેની જાણકારી જરૂરી છે. જેમકે.... 


૦ કોઈ પુત્રનું મૃત્યુ બાપ પહેલા થઈ જાય અને તેની અવલાદ નાબાલિગ 
હોય અથવા પુષખવયની હોય, તેમના વિશે દાદાને કોઈ હક છે કે 
નહીં ? કારણ કે આ યતીમ બાળકોના મહ્‌મ બાપ, એ યતીમ બાળકોના 
દાદાના વારસદાર રહ્યા નથી. એટલે શરીઅતની રૂએ હયાત બાપની 
મિલ્કતો અને માલમાં મૃતક પુત્રનો ભાગ નથી. તો આવી સ્થિતિમાં 
મૃતક પુત્રની અવલાદ માટે દાદા શું કરે ? 


૦ બાપના મૃત્યુ બાદ ઘણા પુત્રો (ભાઈઓ) પુત્રીઓ (બહેનો)ને ભાગ 
આપતા નથી અને પુત્રીઓ (બહેનો) પાસે માફ કરાવી લે છે અથવા 
બહેનો મજબૂરી અને લાચારીવશ માફ કરી આપે છે. તો આ બાબતનો 
શું હુકમ છે ? આ માફી માન્ય ગણાશે ? 


એ સિવાય જે બાબતો લોકોમાં વધુ પ્રચલિત હોય અથવા ખોટા રિવાજો 
લોકોમાં પ્રચલિત હોય તો તે બાબતે પણ આગળના પૃષ્ઠોમાં પ્રકાશ પાડવામાં 
આવશે. નીચે ક્રમવાર આ મસ્અલાઓ વણંન કરવામાં આવે છે. 


યતીમોના હક્કો અને તેમની મિલ્કતની સુરક્ષા : 


હઝ. મવ. મુફતી મુહમ્મદ શફીઅ સા. (રહ.) ફરમાવે છે : સૂરએ 
નિસાઅની પ્રથમ આયતમાં સગાં-વ્હાલાઓનું રક્ષણ અને તેમના હકો અદા 
કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી હતી. બીજી આયતમાં યતીમોની માલ- 
મિલકતની સુરક્ષાનો આદેશ અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની અપ્રમાણિકતા 
કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે. કારણ કે, યતીમ બાળકોની સાર- 
સંભાળ રાખનાર વાલીઓ મોટેભાગે તેના કોઈ સગાં-વહાલા જ હોય છે, 
એટલા માટે તેનો ઉલ્લેખ પણ સગાઈના હકો અદા કરવાના વિષય હેઠળ 
જ આવે છે. 

પ્રથમ વાકયમાં ઇરશાદ છે : “વઆતુલ્‌ યતામા અમ્વાલહુમ” જેનો 
₹«46૧૨૯4«૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮/«૦૧૨4«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૨૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૬૯ ) 
૦૧૨«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


તરજુમો છે કે “યતીમોનો માલ તેમને પહોંચાડી આપો.” યતીમનો શાબ્દિક 
અર્થ “એકલો' અથવા “એક વ્યકિત' થાય છે, એટલા માટે જે મોતી છીપમાં 
એકલું હોય છે તેને “દુર્રે યતીમ' કહેવામાં આવે છે. શરીઅતની પરિભાષામાં 
જે બાળકના પિતા મરણ પામ્યા હોય તેવા અનાથ બાળકને “યતીમ' કહેવામાં 
આવે છે, અને પ્રાણીઓમાં તેને યતીમ કહેવામાં આવે છે, જે બચ્ચાની માં 
મરી ગઈ હોય. બાલિગ (શરીઅત પ્રમાણે પુખ્ત વયનો) થયા પછી શરીઅતની 
પરિભાષામાં તેને યતીમ કહેવામાં આવશે નહીં, જેમકે એક હદીષ શરીફમાં 
સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે, “લા યુત્મ બઅદ ઈહ્તિલામ” એટલે કે 
“આલિગ (શરઈ પુખ્તવય) થયા પછી યતીમી એટલે કે અનાથપણું બાકી 
રહેતું નથી.'' /(જેટ5/7 : ૪9-ર૮૭૪) 

યતીમ બાળકોની મિલકતમાં જો કંઈ માલ છે, જે તેને કોઈએ બખ્શિશ 
આપ્યો છે અથવા કોઈનો વારસો વગેરે તેમને મળ્યો છે, તો તે યતીમના રક્ષણની 
સાથે-સાથે તે માલ-મિલકતની હિફાઝત કરવી પણ યતીમના વાલીની 
જવાબદારી છે. ભલે તે વાલીની નિમણૂંક યતીમના મરનાર પિતાએ પોતે કરી 
હોય અથવા (ઇસ્લામી) સરકાર તરફથી કોઈ વાલી નક્કી કરવામાં આવ્યો 
હોય, સાથે-સાથે વાલીપણાં માટે એ પણ જરૂરી છે કે, યતીમના આવશ્યક 
ખર્ચાઓ તો તે યતીમના માલમાંથી પૂરા કરવામાં આવે, પરંતુ તે માલ બાલિગ 
થતા પહેલાં તે યતીમને સોંપવામાં ન આવે. કારણ કે તે નાસમજ બાળક છે, 
કયાંક વેડકી શકે છે. આયતના આ વાકયમાં જે ઇરશાદ થયો છે કે, યતીમોને 
માલ પહોંચાડી આપો તેની સ્પષ્ટતા આગળ પાંચમી આયતમાં આવે છે, 
જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, તેમનો માલ તેમના યોગ્ય સમયે પહોંચાડી 
આપો. જ્યારે કે તમે જોઈ લો કે તે બાલિગ (શરઈ રીતે પુખ્ત વયનો) થઈ 
ગયો છે અને તેમનામાં નફા અને નુકસાનની તથા સારી અને ખરાબ બાબતોમાં 
તફાવત કરવાની યોગ્યતા આવી ચૂકી છે. 


એટલા માટે આ આયતમાં યતીમોની માલ-મિલકત તેમને પહોંચાડ- 
વાનો મતલબ એ છે કે, આ માલનું રક્ષણ કરો, જેથી સમય આવ્યે તે માલ 
તેમને પહોંચાડી શકાય. તદુપરાંત આ વાકયમાં એ બાબત તરફ પણ ઇશારો 
₹4«૦૫૨૯4«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨4«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૭૦ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


છે કે, યતીમના વાલીની જવાબદારી ફક્ત એટલી જ નથી કે યતીમના 
માલને તે પોતે ન ખાય અથવા પોતે ન વેડફે, બલ્કે તેની એ પણ ફરજ છે 
કે તેનું રક્ષણ કરે અને તે માલ યતીમના બાલિગ થયા પછી સહી-સલામત 
તેને મળી જાય એવી વ્યવસ્થા કરે. 


યતીમના માલમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો નાજાઈઝ ખર્ચ કરવો ભલે તે 
સુરક્ષાની ઉણપના કારણે હોય અથવા ખરાબ વસ્તુ સારી વસ્ત દ્વારા બદલી 
લેવાના સ્વરૂપમાં હોય અથવા પોતાના માલની સાથે યતીમોના માલમાં ભેળ 
સેળ કરીને ખાઈ જવાના સ્વરૃપમાં હોય, દરેક પરિસ્થિતિમાં આ મોટો 
ક ક્‌ ક્‌ ન કે 
ગુનોહ છે અને યતીમના માલને ખાઈ જવાની સખત ચેતવણીઓ આ રકૂઅના 
અંતમાં વર્ણન કરી છે. (૪અ//રેટુજ કુઅ/૪ ઝ%ર/# : ૮-? ?/2) 


યતીમો સાથે વર્તાવ : 


યતીમ બાળકોના વાલીઓ તેમના માલનું રક્ષણ કરવાની અને તેઓ 
પુખ્ત વયના થયા પછી તેમને પૂરેપૂરો સોંપવાની ખૂબ કાળજી રાખે. તેમાં 
નાની સરખી ઉણપ પણ રહેવા ન દે અને અન્યના યતીમ બાળકોની 
પરિસ્થિતિની અને પોતાની ઔલાદ સાથેની મહોબ્બતની સરખામણી 
કરીને જૂએ, અને જો તેઓ ઇચ્છે છે કે તેમના પછી તેમની ઔલાદ સાથે 
લોકો સારો વર્તાવ કરે અને તેઓ તકલીફ ન ભોગવે, કોઈ તેમના ઉપર 
અત્યાચાર ન કરે, તો એમણે પણ બીજાઓની ઓલાદ અને યતીમો સાથે 
ભલાઈનો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. 


યતીમનો માલ જુલમથી ખાઈ જવો પેટમાં આગના અંગારા ભરવા 
સમાન છે : 

સૂરએ નિસાઅની દસમી આયતમાં યતીમોના માલમાંથી નાજાઇઝ 
ખર્ચ કરનાર માટે ઘણી જ કઠોર ચેતવણીનં વર્ણન થયું છે કે, જે વ્યકિત 


નાજાઇઝ રીતે યતીમોનો માલ ખાઈ જાય છે, તે પોતાના પેટમાં જહજ્ઞમની 
આગ ભરી રહયો છે. 


આ આયતે યતીમના માલને જહજ્ઞમની આગ ઠરાવ્યો છે અને ઘણા 
૯/46૧૨૯4«૦૧૨4૦૫૨4૦૨૨૯૮4૦૫૨૮૦૧૨૯4૦૨૨૯:4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૭૧ ) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 
બધા મુૃફસ્સિરો (વિવરણકારો)એ તેને જહજ્ઞમની આગ દર્શાવવાનું કારણ 
એક દષ્ટાંત સ્વરૂપે હોવાનું કહયું છે. એટલે કે, યતીમોનો માલ નાહક ખાઈ 
જવો એવું છે, જાણે કોઈ પેટમાં આગ ભરી રહયો છે ! કારણ કે તેનું 
પરિણામ છેવટે કયામતમાં એવું જ આવવાનું છે. 

અમુક રિવાયતોમાં છે કે, યતીમનો માલ નાહક ખાનારો કયામતના 
દિવસે એવી પરિસ્થિતિમાં ઉઠાવવામાં આવશે કે, તેના પેટમાંથી આગના 
ભડકા તેના મ્હોં, નાક, કાન અને આંખોમાંથી નીકળી રહયા હશે. 


રસૂલે કરીમ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, “એક કૌમ કયામતના દિવસે 
એ પ્રમાણે ઉઠાવવામાં આવશે કે તેમનું મોઢું આગથી ભડકી રહ્યું હશે.” 
સહાબએ કિરામ (રદી.)એ વિનંતી કરી : “યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! એ કોણ 
લોકો છે ?” આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “શું તમે કુરઆન શરીફમાં નથી 
પઢ્યું ? : જેઓ યતીમોનો માલ અન્યાયપૂર્વક ખાઈ જાય છે.” 
(ઈશ્જે કર : ૪9-૪%૪-ક જ/%-?) 
આયતના વિષયનો ખલાસો એ થયો કે, યતીમોનો જે માલ નાહક 
ખાઈ જવામાં આવે છે તે વાસ્તવમાં જહનજ્ઞમની આગ છે, પરંતુ અત્યારે તે 
આગ હોવાની અનુભૂતિ થતી નથી. એટલા માટે રસૂલે કરીમ (સલ.)એ આ 
બાબતમાં સખત કાળજી લેવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે. હઝ. અબૂ હુરયરહ 
(રદી.) ફરમાવે છે કે, હુઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “હું તમને ખાસ બે 
કમજોરોના માલથી બચવાની તાકીદ કરું છું, એક સ્ત્રી અને બીજો યતીમ.'” 
(ઈબ્?ે કર : ૪9-૪૪. ભ/%-?, ૪અ/રટુજ કુઅ/”7 %%૨/:? : ૪૭, ૪૮) 
જ્યારે કોઈ વ્યકિત મૃત્યુ પામે છે તો તેના માલના દરેકે દરેક ભાગમાં 
ભલે કોઈ વસ્તુ નાની હોય કે મોટી દરેક વારસદારનો હક છે. જો વારસદારો 
યતીમ નાબાલિગ (સગીર) બાળકો હોય છે ત્યારે ઘણીવાર આવા બાળકો 
સાથે ઘણા કુટુંબોમાં જુલમ અને અન્યાયનો વર્તાવ કરવામાં આવે છે અને 
દરેક તે વ્યકિત જે આ બાળકોના પિતાના મૃત્યુ પછી માલ ઉપર કબજેદાર 
હોય છે, તેઓ ભલે યતીમ બાળકોના કાકા હોય કે મોટા ભાઈ હોય અથવા 
પોતે માતા હોય અથવા કોઈ વાલી હોય, ઘણીવાર તેમનાથી એવો વર્તાવ થઈ 
₹૮4૦૫૨4૦૫૦૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૭૨ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 
જ જાય છે કે જેની મનાઈ કુર્બાને પાકના આ રુકૂઅમાં કરવામાં આવી છે. 
પ્રથમ તો ઘણા વાલીઓ વર્ષોના વર્ષો વારસાની વહેંચણી જ કરતા નથી અને 
બાળકોના ભરણપોષણનો થોડો ખર્ચ કરતા રહે છે, પછી બિદ્અતો, કુરિવાજો 
અને વ્યર્થ ખર્ચાઓમાં આ સહિયારી મિલકતમાંથી ખર્ચ કરતા ચાલ્યા જાય 
છે. પોતાની જાત ઉપર પણ ખર્ચ કરે છે અને કયારેક સરકારી ખાતાઓમાં 
પોતાના નામ ઉપર મિલકત કરીને પોતાના બાળકોના નામ ઉપર મિલકત 
ચઢાવી આપે છે. આ એવી વાતો છે જેનાથી ભાગ્યે જ કોઈ ઘર બચતું હશે. 

(૬અ/રટુજ ડુઅ/7 ૨/૮: : ૪૯/૪૪) 

૦6 યતીમ પૌત્રાઓના વારસાનો મસઅલો /૦ 


વારસાના માલની વહેંચણી વ્યકિતની આર્થિક જરૂરિયાતના માપદંડ કે 
આધાર ઉપર નહિ થાય, બલકે તેના માટે સગપણ માપદંડ છે. એટલા માટે 
એ જરૂરી નથી કે સગાઓમાં જે વધારે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ હોય તે 
વારસાનો વધારે હકદાર સમજવામાં આવે, બલ્કે મય્યતની સાથે સગપણમાં 
જે જેટલો નજીક હશે તે દૂરના સગા કરતાં તે એટલો વધારે હકદાર હશે. 
ભલે, જરૃરિયાત અને આવશ્યકતા દૂરના સગાને વધારે હોય ! જો નજીકના 
સગપણના બદલે મોહતાજી અને લાચારીને જ માપદંડ બનાવવામાં આવે તો 
તેનું કોઈ પ્રમાણ નક્કી નહીં થઈ શકે, અને આ જરૂરિયાતને વારસા વહેંચણીનો 
આધાર બનાવવો એક નક્કી તથા મજબૂત કાયદાનું સ્વરૂપ કયારેય બની 
શકતું નથી. કારણ કે, સગપણ સિવાય દરેક અન્ય બાબત અનમાન અને 
ક્રામચલાઉ ધોરણો ઉપર આધારિત હશે. કારણ કે, જરૂરિયાત અને મોહતાજી 
કે લાચારી કોઈ કાયમી વસ્તુ નથી, બલ્કે આવી હાલત અને પરિસ્થિતિ 
બદલાતી રહે છે. આવા સ્વરૂપમાં હકના ઘણા બધા દાવેદારો પૈદા થઈ જશે 
અને ફેસલો કરનારાઓ આ બાબત ફેસલો કદી પણ નહીં કરી શકે. 


જો કુર્બાનના આ સિદ્ધાંતને સમજી લેવામાં આવે તો યતીમ પૌત્રાઓના 
વારસાના મસ્અલાને જે આજકાલ વિના કારણે એક વિવાદાસ્પદ મસઅલો 
બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, તે આપમેળે જ એક સદંતર કતઈ (અને બદલી 
ન શકાય એવા કાયમી) (-5801510€4) ફૅસલા દ્વારા હલ થઈ જાય છે કે, 
₹/(૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૭૩) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨:«૦૨& 
જો યતીમ પૌત્રાઓ પુત્ર કરતાં વધારે જરૂરિયાતમંદ હોય, પરંત નજીકના 
સગાંઓના સિદ્ધાંત અનુસાર તેઓ પુત્ર કરતાં દૂરના સગાં હોવાથી વારસાના 
હકદાર બની શકતા નથી. કારણ કે, તેઓ પુત્રોની હયાતીમાં “અકરબૂન' 
(નજીકના) નથી. અલબત્ત તેમની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે એક અલગ 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમકે આવી જ એક વ્યવસ્થાનું વર્ણન સૂરએ 
નિસાઅની આયત-૧૧માં કર્યું છે. 


આ મસ્અલાનો આધૃનિકતાવાદીઓ અને પશ્ચિમવાદીઓ સિવાય 
અન્ય કોઈએ વિરોધ કર્યો નથી. સમગ્ર ઉમ્મત આજ દિન સધી કુર્બાન અને 
હદીષની સ્પષ્ટતાથી એવું જ સમજતી ચાલી આવે છે કે, પુત્રો હયાત હોય 
તો પૌત્રાઓને વારસામાં હક મળશે નહીં. ભલે તે પૌત્રાનો પિતા હયાત હોય 
કે ન હોય. 
મહ્મના સગા-વ્હાલાઓ કે જેઓ વારસાથી શરઈ રીતે વંચિત 
થઈ રહ્યા છે, તેમણે મોટું મન રાખવાની આવશ્યકતા છે : 


મય્યતના રિશ્તેદારોમાંથી અમુક લોકો એવા પણ હશે, જેમને શરીઅતના 
નિયમ પ્રમાણે તેના વારસામાંથી કંઈ પણ ભાગ નહીં મળે, પરંત એ દેખીતું 
છે કે, શરીઅતના કાયદાઓના સ્પષ્ટીકરણનું જ્ઞાન દરેક વ્યકિતને હોતું નથી. 
સામાન્ય રીતે દરેક સગાઓ એવી ઇચ્છા રાખતા હોય છે કે, મર્હ્મના 
વારસામાંથી તેમને પણ ભાગ મળે. એટલા માટે એવા સગાઓ કે, જેમને 
શરઈ રૂએ વારસામાં ભાગ ન મળે તેઓ વારસા-વહેંચણીના સમયે પોતાના 
દિલમાં અફસોસ અને દુઃખી ન થાય. ખાસ કરીને જ્યારે વારસા-વહેંચણીના 
સમયે જો તેઓ મૌજૂદ હોય તો આવો રંજ અને ગમ થવાની શકયતા છે અને 
વળી જો તેઓ ગરીબ અને યતીમ તથા જરૂરિયાતમંદ હોય તો એવી 
પરિસ્થિતિમાં જ્યારે કે, અન્ય સગાઓ પોતાનો ભાગ લઈને જઈ રહ્યા હશે 
અને તેમાંથી તેમને કંઈ જ નહીં મળતું હોય અને તેઓ એ બધું જોઈ રહ્યા 
હશે, તો તેમને રંજ અને ગમ થવાનો તથા દિલ તૂટવાનો અંદાજો અમક તે 
લોકો જ કરી શકે છે, જેઓ આવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ ચૂકયા હશે. 

ખુલાસો એ છે કે, વારસાની વહેંચણી સમયે જો કોઈ દૂરનો સગો 
₹4«૦૫૨૯4«૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨4«૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૯૮4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


( ૭૪ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 
યતીમ, મિસ્કીન વગેરે ભેગા થઈ જાય, જેમનો શરીઅતના નિયમ પ્રમાણે 
વારસાઈમાં કોઈ હિસ્સો લાગતો નથી, તો તેમના ભેગા થવાથી તમે મન નાનું 
ન કરો, બલ્કે જે માલ અલ્લાહપાકે તમને વિના મહેનતે અર્પણ કર્યો છે, 
તેના શુક્રિય્યહ તરીકે તેમને કંઈક આપી દો અને આ તકને ગનીમત સમજો 
કે, અલ્લાહ તઆલાના રસ્તામાં ખર્ચ કરવાનો એક સારો મોકો મળી રહ્યો છે. 
આ તકે તે લોકોને કંઈને કંઈ આપી દેવાથી તેમના દૂરના રિશ્તેદારોના દિલનો 
રંજ-ગમ દૂર થઈ જશે અને આ રિશ્તેદારોમાં મરનાર મર્હ્મના વારસાથી 
વંચિત રહી જનાર પૌત્રાઓ પણ આવી ગયા. આથી તેમના કાકા, ફોઈ અને 
દાદી વગેરે પોતાના હિસ્સામાંથી ખશી-ખશી કંઈક આપી દે. 

(જઅ/રરુજ કુઅ/7 * ૪ઝ%૪%/ઝ) 


ર કે 


કુર્‌આન શરીફમાં યતીમો બાબતે યતીમના કાકા વગેરેને સમજાવવામાં 
આવ્યું છે કે, તેઓ પોતાની ખૂશીથી એમને કંઈક આપી દે. પરંતુ એના 
ઉપર બધા જ લોકો અમલ કરે એ જરૂરી નથી. અને કંઈક આપે તો એ કેટલું 
આપશે ? કાકા, ફોઈ વગેરે યતીમ ભત્રીજાને વધારે માત્રામાં આપે એવું પણ 
જરૃરી નથી. એટલે બીજો સારો અને ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે, શરીઅત તરફથી 
દરેક માણસને જાઈઝ વસિય્યતની છૂટ આપવામાં આવી છે. અને શરીઅતની 
રૂએ એક તૃત્યાંશ (૩૩.૩૩%) સુધી તે વસિય્યત કરી શકે છે. 


એટલે વ્યક્તિ (યતીમના દાદા) પોતાના વારસદારો (પુત્રો, પુત્રીઓ) 
પર છોડવાને બદલે યતીમ પોત્રા-પૌત્રીઓ માટે પોતાના માલ-મિલ્કતના એક 
તૃત્યાંશ અથવા એનાથી પણ ઓછી હદમાં રહીને વસિય્યત કરી આપે. અને 
એ વસિય્યત પર બે ગવાહોની સહી પણ કરાવી લે, અને એ લખાણમાં 
એટલો વધારો પણ કરી આપે કે “મારા મૃતક પુત્રના માલમાં મારો વારસદાર 
તરીકે જે ભાગ નીકળે છે, તે હું મૃતક પુત્રના અન્ય વારસદારોને આપું છું, 
અને હું એ ભાગ લેતો નથી. જેથી મારો ભાગ પણ વારસાના કાનૂન મુજબ 
મૃતકની પત્ની અને પુત્ર-પુત્રીઓએ વહેંચી લેવો.” 

જો કે માલ-મિલ્કતની વહેંચણી બાબતે વસિય્યતમાં ફક્ત હાથનું લખાણ 
અને એફિડેવિટ નોટરીનું લખાણ કરીને રોકાઈ જવામાં ન આવે, બલ્કે યતીમ 
ણ«૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨4૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮4૦૨૮4૦૧૨૯4૦૦૯૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૭૫ ) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨/«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨:૮૦૧૨ 
પોત્રા-પૌત્રીઓ માટે આવું લખાણ કર્યા બાદ મામલતદાર કચેરીમાં પણ 
વસિય્યત (વીલનામું) જમા કરાવી સહી-સિક્કા કરાવવામાં આવે, જેથી 
ભવિષ્યમાં તે કામ આવી શકે. 
૦6) વારસદારોના હકોનું વર્ણન /ભ* 

મરણ પામેલ વ્યક્તિની મિલ્કતમાં જે કંઈ પણ છે, તેમાં બધા જ 
વારસદારોનો હક છે : 

સૂરએ નિસાઅની આયત નંબર-૭માં (તે વધારે હોય કે ઓછું) 
ફરમાવીને એક અન્ય અજ્ઞાનતાપૂર્ણ રિવાજની સુધારણા કરવામાં આવી છે. 
તે એ કે, અમુક પ્રજાઓ અને સમાજોમાં અમુક પ્રકારના માલમાંથી અમુક 
ખાસ વારસદારો માટે જ હક નક્કી સમજવામાં આવતો હતો. દા.ત. ઘોડાઓ, 
તલવારો વગેરે હથિયારો કે, આ બધા વારસામાં ફકત નવયુવાન પુરૂષોનો 
જ હક હતો, અન્ય વારસદારોને તેનાથી વંચિત કરી દેવામાં આવતા હતા. 
કુરઆને કરીમે આ માર્ગદર્શન દ્વારા સ્પષ્ટ કરી આપ્યું કે, મર્હ્મની મિલકતમાં 
જે કંઈ પણ વસ્ત હશે, ભલે તે નાની હોય કે મોટી, દરેક વસ્તુમાં બધા જ 
વારસદારોનો અધિકાર છે. કોઈ વારસદારને કોઈ ખાસ વસ્તુના તે વસ્તુ 
વહેંચણીમાં મૂકયા સિવાય સીધે સીધા માલિક બનાવી દેવા જાઈઝ નથી. 


વારસાના નક્કી થયેલા ભાગો અલ્લાહ તરકથી જ નકકી થયા છેઃ 


સૂરએ નિસાઅની આયત નંબર-૭ના અંતમાં ઈરશાદ ફરમાવ્યો કે, 
(નિશ્ચિત ભાગ) તેમાં એ પણ બતાવી દીધું કે, દરેક વારસદારોના જે વિવિધ 
ચોક્કસ હિસ્સાઓ કુઓંને કરીમે નક્કી કર્યા છે, તે અલ્લાહપાક તરફથી જ 
નક્કી કરવામાં આવેલા હિસ્સા-ભાગ છે, તેમાં કોઈને પણ પોતાની મરજીથી 
કે અનુમાનથી વધતું-ઓછું કરવાનો કે ફેરબદલી કરવાનો અધિકાર નથી. 


વારસો એક આપમેળે મળતી મિલ્ક્ત છે, તેમાં માતિક થનારની 
પરવાનગી લેવાની કોઈ શરત નશી : 
અને આ જ શબ્દ મફ્રૂદન “નિશ્ચિત'થી એક મસઅલો એ પણ સ્પષ્ટ 


5 નુ 


થયો કે, વારસા દ્વારા જે મિલકત વારસદારોને મળી રહી છે, તે મિલ્કત 
₹46૫૧૨૯૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨:4૦૫૨૮4૦૫૨૯૮4«૦૫૨૯૮#૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૯:4૦૧૨૯:4૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૨૨૮૦ 


( ૭૬ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯/«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨% 
આપમેળે મળતી મિલ્કત છે, તેને વારસદાર કબૂલ કરે એવી શરત લગાવ- 
વામાં નથી આવી. તે જબરદસ્તીથી માલિક બની રહ્યો છે અને આવા 
માલિકીપણાં ઉપર તેનું રાજી થવું કે નારાજ થવું જરૂરી નથી. બલ્કે જો તે 
પોતાની જીભથી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એવું પણ કહે કે, મારે મારો હિસ્સો નથી 
જોઈતો, તો પણ તે શરીઅતની રૃએ પોતાના હિસ્સાનો માલિક બની 
ચૂકયો છે. તે બીજી વાત છે કે, તે પોતાના હિસ્સાનો માલિક બન્યા પછી 
પોતાની માલિકીમાં આવેલી મિલકતને શરીઅતના કાયદા-કાનૂન પ્રમાણે 
કોઈ અન્યને ભેટ આપી દે અથવા તેને વેચીને વહેંચી આપે. 

(૬અ/રટુજ કુચ/7 %9૨ર/# * ૪૭-૪૪) 
અલ્લાહપાકનો 5ર રાખી વારસાની વહેંચણી કરો : 


સૂરએ નિસાઅની આયત નંબર-૯માં બધા જ મુસલમાનોને સંબોધન 
કરવામાં આવ્યું છે કે, એ બાબતની પૂરી કાળજી રાખો કે, મૃત્યુ પામનારના 
વારસામાંથી તેમની ઔલાદને પૂરેપૂરો હક મળી જાય અને દરેક એવી 
નીતિથી બચવામાં આવે જેમાં ઔલાદના હિસ્સા ઉપર કોઈ અણગમતો 
પ્રભાવ પડે. એટલા માટે નિયમમાં એ પણ છે કે, તમે કોઈ મુસલમાનને 
કોઈ એવી વસિય્યત અથવા ખર્ચ કરતા જુઓ જેમાં તેની ઔલાદ અને 
અન્ય વારસદારોને નુકસાન પહોંચવાનો ભય છે, તો તમારા ઉપર ફરજ છે 
કે, તમે આવી વસિય્યત અથવા આવો ખર્ચ કરવાથી તેને રોકો. જેમકે રસૂલે 
કરીમ (સલ.)એ હઝરત સઅદ બિન અબી વક્કાસ (રદી.)ને પોતાનો પૂરો 
અથવા અડધો માલ સદકહ કરવાથી રોકી રાખ્યા અને ફકત ૧/૩ (એક 
તૃત્યાંજ) માલનો સદકહ કરવાની પરવાનગી આપી. કારણ કે, જો તેમણે 
પૂરો અથવા અડધો માલ સદકહ કરી આપ્યો હોત, તો વારસદારોનો હિસ્સો 

ઓછો થઈ ગયો હોત અથવા સંપૂર્ણ ખતમ થઈ ગયો હોત. 
(#જિ?5 %/%જજ ૬૪/૧/ : ૪%- ર૪) 


૦$૦) બહેન-બેટીઓનો હક માક કરાવવો /૦ 


હઝરત મુફતી ઈસ્માઈલ બિસ્મિલ્લાહ (રહ.) ફરમાવે છે : પુત્ર 
અને પુત્રી બશ્ને ઔલાદ છે. જેમ શરીઅતે બાપના માલમાં તેના મરણ પછી 





વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૭૭ ) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


છોકરાનો હક રાખ્યો છે, તેમ છોકરીનો પણ રાખ્યો છે. ફર્ક ફક્ત એટલો 
જ છે કે, છોકરાને છોકરી કરતાં ડબલ આપવાનું કહ્યું છે. 


તેથી બાપના મરણ પછી છોકરાએ બાપની સઘળી મિલ્કત પોતાને 
સ્વાધીન લઈ છોકરીઓ (અથાંત્‌ બહેનો)ને રખડાવવી, તેમને તેમના હકથી 
ઓછું આપવું અથવા કંઈ જ નહીં આપવું, અથવા તેમના હક દાબ-દબાણથી 
માફ કરાવી લેવા નાજાઈઝ છે. એવી ધાક-ધમકીની, દાબ-દબાણની કે 
શરમા-શરમીની માફી, માફી નથી. શરીઅત તેને માફી ગણશે નહી. 

છોકરીઓ (બહેનો) પોતાની રાજીખુશીથી અને સ્હેજ પણ દબાણ કે 
ધમકી વગર પોતાના હકમાંથી અમુક ભાગ લઈને અમુક જતો કરે, તો તેમને 
એમ કરવાનો હક છે. એમાં એક જ શર્ત એ છે કે, તેઓ જવાન, બાલિગ અને 
સમજદાર હોય, ગાંડી-ઘેલી ન હોય. (6:/૧/ ૪%૯ ઝુ%ર/#? * ૭૭૭%) 


ઘણીવાર મરનાર પોતાની હયાતીમાં છોકરીઓ અથવા બહેનો પાસેથી 
શરીઅત તરફથી જેટલો હક મળે છે, તેનાથી ઘણું ઓછું આપીને હક ઉઠાવવાનું 
લખાણ લખાવી લે છે અથવા ખોટી વાતો બતાવીને કોળા અથવા લખાણ 
વંચાવ્યા વગર લખાણ પર એમની રાજી-ખૂશી વગર હક ઉઠાવવાની સહી 
લઈ લે છે, તો તે પણ માન્ય નથી. એમ કરવાથી છોકરીઓ અને બહેનોનો 
હક માફ થશે નહીં. જેમકે મુકતી ઈસ્માઈલ બિસ્મિલ્લાહ (રહ.) લખે છે : 


બાપ હયાતીમાં જ છોકરીને વારસામુક્ત કરાવી શકે છે ? 


સવાલ : એક શખ્સે પોતાની હયાતીમાં પોતાના માલમાંથી થોડુંક આપીને 
પોતાની છોકરીઓ પાસેથી પોતાના વારસા હક ઉપરથી હાથ ઉઠાવ્યાનું લખાવી 
લીધું અને બાકીની માલ-મિલ્કત પોતાના છોકરાઓ માટે રાખી. શું એમ કરી 
શકાય છે ? એ શખ્સ ગુઝરી ગયો, તો શું છોકરીઓનો હક ઉઠી ગયો ? 
મરનારે તેની મિલ્કત જોતાં છોકરીઓને ઘણું જ ઓછું આપ્યું છે. 

જવાબ : વારસા મરણ પછી વહેંચાય છે, મરણ અગાઉ નહીં. કારણ કે એની 
ખબર કોઈને હોતી નથી કે પહેલું કોણ મરશે. એટલે મજફૂર શખ્સે પોતાની 
છોકરીઓ પાસેથી પોતાના મરણ અગાઉ વારસા હક ઉપરથી હાથ ઉઠાવવાનું 
ણ«૦૫૨૯4૦૧૦4«૦૧૨4«૦૨૯4૦૧૦4૦૧૨૯૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૦4૦૧૨૯૮4૦૨4૦૨૮૦૫૦4૦૧૨૮4૦૯૧૨૮૦૧૨૦4૦૧૨૮૦- 


( ૭૮ ) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨% 


જે લખાવી લીધું છે, તે નકામું અને નિરર્થક છે. બાપના મરણ પછી મજકૂર 
છોકરીઓને-તેઓ તેમનામાંની જે કોઈ હયાત હશે તેમને-પોતાના બાપના 
માલમાંથી શરીઅતના કાનૂન મુજબ એટલે કે છોકરા કરતાં અડધો વારસા 
હેક મળશે જ, અને આપવો જ પડશે. (ઉ7/૧/ ૪%હ : ૪૮?/%) 

અને છોકરી તેમજ બહેન પોતાનો હક માંગી શકે છે, અને માંગવું ખોટું 
પણ નથી. જેમકે અન્ય એક સવાલના જવાબમાં ફરમાવે છે : આ તમારી 
ઔરતનો (મરનારની પુત્રીનો) હક શરીઅતે તેને આપેલ છે, તમારે તે 
માંગવો અને મેળવવો જોઈએ. તમારે તે મેળવવાની તજવીઝ કરવી જોઈએ, 
એમાં કોઈ ગુનોહ નથી, બલ્કે જ્યાં તમારી તરફ છોકરીઓને આપવાનો 
રિવાજ નથી, ત્યાં તમે તે લેવા અને મેળવવાની કોશિશ કરો, તેમાં સવાબ છે. 
એટલે તમારે ચૂપ બેસી રહેવું જોઈએ નહીં. (#૪/૬/ ૪%૯ * ૪૦૪%) 


શાદી અને દહેજનો ખર્ચ કાપવો : 

બાપ પોતાની હયાતીમાં શાદી પ્રસંગે પોતાની દિકરીઓને ઘરેણાં, 
ફર્નીચર વગેરે દહેજમાં આપે છે. તો યાદ રહે કે દહેજની પ્રથા ખોટી છે. તેમ 
છતાં દરેક બાપ દિકરીને આપે છે, તો આ બધો સામાન બાપ તરફથી 
સીલારહમી, સદ્વર્તાવ અને ઉપકાર ગણવામાં આવશે. બાપ પોતાની હયાતીમાં 
આ સામાનને કારણે દિકરીનો વારસામાંથી ભાગ કાપી શક્તા નથી અથવા 
એવી વસિય્યત કરી શકતા નથી, અને દિકરીના વારસાના ભાગમાંથી કંઈ 
કાપવામાં પણ નહીં આવે. આવી વસિય્યત કે હુકમ શરીઅતમાં માન્ય નથી. 
કારણ કે બાપ પોતાની હયાતીમાં જે કંઈ આપશે તે ભેટ ગણાશે, વારસો 
નહીં. એટલે દિકરીઓનો વારસામાં હક બાકી રહેશે. 


અને બાપના મૃત્યુ બાદ કુંવારા દિકરા કે દિકરીની શાદી ભાઈઓ (મોટા 
દિકરાઓ)એ કરાવી, તો તેમણે શાદી વખતે નાના ભાઈ-બહેન સાથે ખુલાસો 
કર્યો હતો કે જે કંઈ એમની શાદીમાં ખર્ચ થશે, તે વારસા વહેંચણી વખતે 
કાપી લેવામાં આવશે. જો અંદરો-અંદર નાના ભાઈ-બહેનની હાજરીમાં આવી 
વાત થઈ હોય અને કુંવારા ભાઈ-બહેને આ વાત માન્ય રાખી હોય, તો 
વારસા વહેંચણી વખતે તે ખર્ચ કાપવામાં આવશે, એવા સમયે મોટા ભાઈ- 
₹/(6૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૫૨4૦૫૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૭૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


બહેન શાદીમાં બિનજરૂરી અને ખોટા ખર્ચાઓ ન કરે, એ પણ જરૂરી છે. 

અને જો આવો કોઈ ખુલાસો કરવામાં ન આવ્યો હોય, તો એ ખર્ચ 
વારસા વહેંચણી વખતે કાપવામાં નહીં આવે, બલ્કે આ ખર્ચ જેણે પણ કર્યો 
તેના તરફથી ઉપકાર ગણવામાં આવશે. જેનો સવાબ આખિરતમાં તો મળશે 
જ, દુનિયામાં પણ અલ્લાહપાક બદલો આપશે. (૯/%/ રહ?/જેય્જટ : ૪૧/૯ : 
રદટ?%, ૪% : ૪૭૭%, 4૮/% 5//જે/જેય્ઝજડં : ૪૧/૪જ : ??7૮૮, ? ?૪૭્ર, 
૪%: ૪૭૮૦, ૪૪૨૨૪, હ૪/%જ 4૮/%/ : ૪%૬/% : રર૮૦, ૪%: ઝઝ?/ઇ /«#/જ« 
”૧//ઝેજ * ૪૧/૯ : ૭%, ૪% : રર૦/? ૮) 


વારસા અને મહેરની માફી : 


સૂરએ નિસાઅની આયત નંબર-૪માં એવં શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું 
છે કે, સ્ત્રીઓની મહેર એક વાજિબ અધિકાર છે, તેને અદા કરવી આવશ્યક 
છે. અને જેવી રીતે બધા વાજિબ અધિકારોને ખુશી-ખશી પૂરા કરવા 
આવશ્યક છે, એ જ પ્રમાણે મહેર પણ આપવી જોઈએ. 


ત્રીજો અત્યાચાર મહેર વિશે એ પણ હતો કે, ઘણા પતિઓ એવું સમજીને 
કે પત્ની તેનાથી દબાયેલી છે, વિરોધ નહીં કરી શકે; એટલા માટે દબાણ 
નાંખીને મહેર માફ કરાવી લેતા હતા. જેનાથી વાસ્તવમાં તે માફ થતી ન હતી, 
પરંતુ તેઓ એવું સમજીને નચિંત થઈ જતા હતા કે મહેર માફ થઈ ગઈ. 


આ અત્યાચારી કુરિવાજને દૂર કરવા માટે સૂરએ નિસાઅની આયત 
નંબર-૩માં ઇરશાદ થયો, એટલે કે “જો પત્નીઓ ખશી-ખુશી પોતાની 
મહેરનો કોઈ ભાગ તમને આપી દે તો તમે તેને ખાઈ શકો છો, તે તમારા 
માટે ઘણું સારું હશે.” 

મતલબ એ કે જબરદસ્તી, દાબ-દબાણ, ધાક-ધમકી વગેરે દ્વારા મહેર 
માફ કરાવી લેવી કોઈ સાચી રીત નથી. આવું કરવાથી મહેર માફ થવાની 
નથી, પરંતુ જો તે બિલ્કુલ પોતાના અધિકાર અને સ્વેચ્છાએ મહેરનો કોઈ 
ભાગ માફ કરી દે અથવા લીધા પછી પરત કરી આપે તો તે તમારા માટે 
જાઇઝ છે અને તેનો ઉપયોગ કરવો ઠીક છે. 
ણ46૫૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૧૨૮4«૦૧૨:4૦૨૨૦:4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૨૮4૦૧૨4૦૫૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૮૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 

આ પ્રસ્તૃત અત્યાચાર અને કુરિવાજો અજ્ઞાનતાના યુગમાં અરબ 
જગતમાં પ્રચલિત હતા. તેના તોડ માટે કુર્બાને આ આયત નંબર-૩માં આ 
કુરિવાજને દૂર કરવાનો હકમ ફરમાવ્યો હતો. અફસોસ છે કે, અજ્ઞાન- 
તાના યુગની આ વાતો આજે પણ મુસલમાનોમાં હજુ પણ મોટાભાગે 
જોવા મળે છે, વિવિધ ખાનદાનો અને વિસ્તારોમાં આ અત્યાચાર હજુ 
પણ કોઈને કોઈ સ્વરૃપે જોવા મળે છે. આ બધા જુલમ અને અત્યાચારથી 
બચવં જરૂરી છે. 

આયતે શરીફામાં જે શરત લગાવવામાં આવી છે કે, રાજીખુશીથી 
અને હૃદયપૂર્વક જો તમારી પત્નીઓ મહેરનો કોઈ હિસ્સો તમને આપી 
દે અથવા તમારી પાસેથી વસૂલ જ ન કરે તો તમે તેને ખાઈ શકો છો. તેમાં 
એક ઘણું જ મોટું રહસ્ય છે. વાત એમ છે કે શરીઅતનો એ સિદ્ધાંત છે કે, 
બીજાનો થોડો માલ પણ ત્યાં સુધી કોઈ અન્યના માટે હલાલ નથી જ્યાં સુધી 
કે, માલના માલિક તરફથી દાબ-દબાણ, ધાક-ધમકી, શેહ-શરમ વિના 
રાજીખુશીથી હૃદયપૂર્વક પરવાનગી આપવામાં આવી ન હોય. શરીઅતના 
આ કાયદાના સંદર્ભમાં રસૂલે કરીમ (સલ.)નું ફરમાન છે : “ખબરદાર ! 
જુલમ ન કરો, અને સારી પેઠે સમજી લો કે કોઈ વ્યકિતનો માલ (કોઈ 
અન્ય વ્યકિત માટે) હલાલ નથી, જ્યાં સુધી કે તે તેની હૃદયપૂર્વકની ખુશીથી 
પ્રાપ્ત ન થાય.'' /જેટ5/7 રક : ૪?-ર૪૪) 


આ એક મહાન સિદ્ધાંત છે, આ સિદ્ધાંત હેઠળ અનેક વિભાગો આવી 
જાય છે. 


આધૃનિક યુગમાં ઘણી સ્ત્રીઓ એવું સમજે છે કે મહેર મળવાની નથી, 
જો સવાલ કરીશ અથવા માફ નહીં કરું તો સબંધોમાં ખટરાગ અને કડવાશ 
પેદા થશે. એટલા માટે તે મને-ક-મને માફ કરી દે છે. આ માફીનો કોઈ 
આધાર નથી. હઝરત હકીમુલ ઉમ્મત (રહ.) ફરમાવતા હતા કે, સાચા 
અર્થમાં હૃદયપૂર્વક માફ કર્યાનું એવી જ પરિસ્થિતિમાં જાણ થઈ શકે છે કે, 
મહેરની રકમ પત્નીના હવાલે કરી આપવામાં આવે અને ત્યાર પછી તે 
પોતાની ખુશીથી કોઈ પણ પ્રકારના દાબ-દબાણ વિના ધણીને આપી દે. આ 
ણ46૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૮૧) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૨૨:૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૯૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


જ બાબત હૃદયપૂર્વક માફ કર્યાનું માપદંડ છે. આ બાબત બહેનો અને 
વિધવાઓના વારસાના અધિકારો અંગે પણ સમજવી જોઈએ. મોટાભાગે 
એવું થાય છે કે, માં અથવા બાપના મૃત્યુ પછી પુત્રો જ સંપૂર્ણ સંપત્તિ ઉપર 
કબજો જમાવી લે છે અને પુત્રીઓને ભાગ આપતા નથી, પરંતુ જો કોઈને 
દીનદારીનું ભાન થયું તો બહેનો પાસેથી માફી માંગી લે છે અને બહેનો પણ 
એવું સમજી ચૂકી હોય છે કે, કંઈ ભાગ-બાગ મળવાનો નથી, એટલા માટે 
પોતાની મરજી અને ઇચ્છા વિરૃદ્ધ કચવાતા મને માફ કરી દે છે. ઉપરાંત 
બાપના મૃત્યુ પછી વિધવા માં ને પણ તેનો હિસ્સો આપવામાં આવતો 
નથી અને ખાસ કરીને ઓરમાન (સાવકી) માં હોય તો-તો બિલકુલ કંઈ 
આપવાની પ્રથા જ નથી. આ બધા હકો દબાવી લેવા મોટા ગુનાહનું કામ છે. 
જો કોઈ ફકત દિલી લાગણીવશ હૃદયપૂર્વક માફ કરશે તો જ માફ થશે. જેનું 
માપદંડ ઉપર પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે કે, પ્રથમ તેને તેનો હિસ્સો 
આપી દેવામાં આવે, જો તે તેની રાજીખશીથી પાછો આપી દે અથવા માફ 
કરી દે તો જ માફ થયેલું કહેવાશે. 


હઝરત હકીમુલ ઉમ્મત (રહ.) એવું પણ ફરમાવ્યા કરતા હતા કે, આ 
સિલસિલામાં હૃદયપૂર્વક રાજીખુશીથી માફ કરવાનું વર્ણન છે. પરંત દરેક 
બાબતોમાં કોઈ માલ હલાલ થવા માટે ફક્ત રાજીખશીથી આપવં પૂરતં 
નથી. કારણ કે, જે લોકો લાંચ અથવા વ્યાજ આપે છે, તે પોતાના ઘણા 
લાભા-લાભ વિચારીને તથા આવકના હિસાબ-કિતાબ લગાવીને ખર્ચ કરે છે, 
પરંતુ આ ખુશી ભરોસાપાત્ર નથી. જો તટસ્થતાથી તે તેના આત્માને પૂછે તો 
તેનો નફસ આ ખર્ચ ઉપર કદાપિ રાજી નહીં થાય. એટલા માટે આવી 
બાબતોમાં આ સિદ્ધાંત લાગુ નહીં પડે. 

(જઅ/રટુજ કુઅ/7 %9૨ર/# * ઝર-ઝ૪) 

હઝરત મુફતી ઈસ્માઈલ સા. (રહ.) ફરમાવે છે : દરેક મુસલમાન 
મુઅમિન ઉપર ઈસ્લામના તમામ કાયદાઓ અને હુકમો માનવા અને તેમની 
ઉપર અમલ કરવો જરૂરી અને લાઝિમ છે. દિકરીઓને વારસો આપવો એ 
પણ ઇસ્લામી કાનૂનમાંનો એક જરૂરી કાયદો છે. ઈસ્લામી દેશના બાદશાહની 
ણ૮«4૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૫૨૯4«૦૧૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૮ર) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯૮«૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨% 
જવાબદારી છે કે, તે મુસ્લિમોને ઈસ્લામી કાયદા મુજબ ચલાવે અને ઇસ્લામી 
કાયદાઓ ઉપર અમલ કરવાવાળાઓ માટે સગવડ કરી આપે. 


જે પક્ષ દિકરીઓ માટે વારસાનો હક આપવા-અપાવવા પોતાની રીતે તથા 
સરકાર મારફત કોશિષ કરી રહ્યો છે, તે હક પર છે અને સવાબને પાત્ર છે. એ 
પક્ષની હિમાયત કરવી દરેકે દરેક મુસ્લિમ આકિલ-બાલિગ ઉપર પોતાની 
ગુંજાઈશ મુજબ જરૂરી છે, પછી તે ગરીબ હોય અથવા દૌલતમંદ, રૈયતનો 
માણસ હોય યા હાકિમ હોય. (ક7/%/ ૪%હ : ૪૭૪-૭૭૬/%) 


નડકી કરેલા ભાગ પમાણે વહેંચણી કરવાની તાકીદ : 


સૂરએ નિસાઅમાં વારસાના ભાગનું વર્ણન કર્યા પછી અલ્લાહપાકે 
ફરમાવ્યું : “વસિય્યતમ્‌ મિનલ્લાહ” એટલે કે, જે કંઈ પણ ભાગ નક્કી 
કરવામાં આવ્યો તથા કરજ અને વસિય્યત વિશે જે કંઈ પણ તાકીદ કરવામાં 
આવી, તે બધા ઉપર અમલ કરવો અત્યંત જરૂરી છે. આ અલ્લાહ તઆલા 
તરફથી એક મહાન વસિય્યત તથા ઉચ્ચ કક્ષાનો હુકમ છે. તેનાથી વિરૂદ્ધ 
કૃત્ય ન કરવું જોઈએ. આ બાબતે વધારે તાકીદ કરવા માટે ફરમાવવામાં 
આવ્યું, “વલ્લાહુ અલીમુન હલીમ” એટલે કે, અલ્લાહપાક બધું જ જાણે છે 
અને તેના જ્ઞાનમાં દરેકની પરિસ્થિતિ હોવાથી તે પ્રમાણે હિસ્સા નક્કી કર્યા 
છે, જે કોઈ પણ વ્યકિત આ હુકમો ઉપર અમલ કરશે તે અલ્લાહપાકની 
જાણ બહાર નથી અને તેનો સારો બદલો તેને જરૂર મળશે અને જે આ હુકમો 
વિરૂદ્ધ અમલ કરશે, તેની દુષ્ટતા પણ અલ્લાહના જ્ઞાનમાં જ છે અને તેના 
પરિણામે તેને અલ્લાહ તઆલાના ત્યાં હિસાબ આપવાનું ભારે પડશે. 


વળી, જો કોઈ મરનાર વ્યકિત કરજ અથવા વસિય્યત દ્વારા વારસ- 
દારોને નુકસાન પહોંચાડશે તો અલ્લાહ તઆલા તે પણ જાણે છે અને તેનો 
હિસાબ આપવાનો વ્યકિતએ ડર રાખવો જોઈએ. હા ! એવું થઈ શકે છે કે, 
અલ્લાહપાકના હુકમનો અનાદર કરવાથી કદાચ આ દનિયામાં તેને સજા ન 
પણ મળે, કારણ કે, અલ્લાહ તઆલા સહનશીલ પણ છે. અલ્લાહ તઆલાના 
હુકમની અવજ્ઞા અને અનાદર કરનાર એવા ભ્રમમાં ન રાચે કે, જે કંઈ પણ 
ઇચ્છયું કર્યું, છતાં અમે બચી ગયા ! 
ણ46૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૮૩) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


કુર્બાને કરીમની શૈલી એવી છે કે, હુકમો અને માન્યતાઓ વર્ણન કર્યા 
પછી તેના ઉપસંહાર સ્વરૂપે તે હુકમ ઉપર અમલ કરવા માટે પ્રેરણા અને 
પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે તથા તે હુકમોની શ્રેષ્ઠતાનું વર્ણન કરવામાં 
આવે છે અને ન માનનારાઓ માટે સખત ચેતવણી અને શિક્ષાનો ઉલ્લેખ 
કરીને તેમની ટીકા અને નિંદા કરવામાં આવે છે. 


અહીંયાં પણ હકમોનું વર્ણન હતું, એટલા માટે વારસા બાબતની છેવટની 
બે આયતો (નંબર-૧૩, ૧૪)માં આજ્ઞાનું પાલન કરનારા તથા આજ્ઞાનું 
ઉલ્લંઘન કરનાર અવજ્ઞાકારીઓના પરિણામોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 


૦5૦) હયાતીમાં બખ્શીશ / ૦ 


હઝ. મુફતી ઈસ્માઈલ બિસ્મિલ્લાહ સા. (રહ.) ફરમાવે છે : માણસની 
પોતાની માલ-મિલ્કત અને દૌલતના નિકાલ અંગે ઇસ્લામી શરીઅતમાં 
ઈન્સાનની બે અવસ્થા વિચારાઈ છે : તંદુરસ્તી અને બીમારી. વળી, 
બીમારીની પણ એ અંગે બે દશાઓ છે : એક તે, જેમાં તે સારો થઈ જાય. 
બીજી તે, જેમાં તેનું મરણ થઈ જાય. ઝિંદગી અને મૌત એ પણ ઈન્સાનની 
બે બીજી હાલતો (અવસ્થાઓ) છે. શરીઅતે તે જુદી જુદી હાલતો વિષયક 
જુદા જુદા સ્પષ્ટ હુકમો, નિયમો અને કાનૂનો નીચે મુજબ વર્ણન કર્યા છે. 


આકિલ (સમજદાર અકલમંદ), બાલિગ (શરીઅતની રૂએ પુષખ્તવય) 
અને તંદુરસ્ત શખ્સના કાર્યો માન્ય રખાય છે. એમાંથી એક કાર્ય બખ્શિશ છે. 
માણસ પોતાની તંદુરસ્તીમાં પોતાના કુલ માલ-મિલ્કતનો સ્વતંત્ર માલિક 
ગણાય છે. તેને તેની માલિકીને આધારે, તે વિશે સ્વતંત્રપણે વર્તવાના અધિકારો 
અને હક્કો આપ્યા છે. એટલે કે તે પોતાની કોઈ વસ્તુ, માલ-મિલ્કત યા 
પોતાની કુલ માલ-મિલ્કત વકફ કરી દે યા કોઈ એકને કે અનેકને તેમના 
કબ્ઝા ભોગવટામાં આપી દઈને તેમને તેના માલિક બનાવી દે, તો તે 
આપનારની મટીને લેનારની થઈ જાય છે, એને બખ્શિશ કહેવામાં આવે છે. 
બખ્શિશમાં એ જોવાનું હોય છે કે, કોઈની કુલ કે અમુક માલ-મિલ્કત 
કોઈને બખ્શિશ અપાતી હોય તેથી કોઈનો હક તો માર્યો જતો નથી ? 
₹૮4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૮૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૯«૦૫૧૨«૦૧૨૯૮૦૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨% 
યા કોઈને તેનાથી અન્યાય તો નથી થતો ? એમ થતું હશે તો બખ્શિશ 
આપનાર ગુનેહગાર થશે. આખિરતમાં તેને તેનો અઝાબ મળશે. પણ તેણે 
આપેલ બખ્શિશ તો શરીઅતના નિયમ અને કાનૂન અનુસાર સહીહ અને 
ખરી જ લેખાશે. 

દા.ત. કોઈ માણસ પોતાની અવલાદમાંથી એકને પોતાનું બધું જ 
આપી દઈ બીજા કે બીજાઓને મહરૂમ કરી દે, અથવા અમૂકને આપે અને 
અમૂકને નહીં, તો જો તેણે જાહેર કાનૂન અનુસાર અને શરઈ વિધીપૂર્વક કર્યું 
હશે, તો બખ્શિશ તો સહીહ થઈ જશે, પણ હક મારવા તથા બેઈન્સાફી 
કરવા બદલ તે ગુનેહગાર પણ લેખાશે જ. 


હા, એમાં એ અપવાદ હોઈ શકે છે કે, એક છોકરો ફાસિક-ફાજિર 
રીય, માલ તબાહ કરતો હોય કે ખોટે રસ્તે વાપરતો હોય, તો તેને બીજી નેક 
દીની તઅલીમ લેતી અવલાદ કરતાં ઓછું આપવું મના નથી. 


ટૂંકમાં હયાતી તથા તંદુરસ્તીમાં કોઈ શખ્સ કોઈને કંઈ આપી દે અને 


તેને પોતાના માલમાંથી જુદું પાડીને તેને કબ્ઝે હવાલે કરી દે, તો શરીઅતની 
પરિભાષામાં તેને બખ્શિશ કહેવામાં આવે છે. 


અગર બિમારી દરમ્યાન કોઈને કાંઈ આપ્યું અને પછી તે તંદુરસ્ત-સારો 
થઈ ગયો, તો તે પણ સહીહ બખ્શિશ ગણાશે. પણ બિમારીમાં આવ્યા પછી 
એ જ બિમારીમાં તેનું મરણ થયું, અથવા બિમારીમાં એમ કહ્યું કે મારા મરણ 
પછી મારો કુલ માલ ફલાણાંને આપી દેજો અથવા ફલાણી મસ્જિદ, સંસ્થા 
વગેરેને આપી દેજો, અથવા અડધો, ત્રીજો કે ચોથો ભાગ આપી દેજો, તો એ 
વસિય્યત ગણાશે, એ સમયે વસિય્યતના હુકમો અને કાનૂનો લાગુ પડશે. 


હ 
કે 


વસિચ્યતના અહકામ : 


૦ તે કોઈ વારિસના હકમાં કરવામાં આવી ન હોય, ભલે પછી તે બાલિગ 
હોય, અમીર હોય કે ગરીબ. 
૦ તે કુલ માલના એક તૃતિયાંશથી વધુની કરવામાં આવી ન હોય. 


૦ બિમારીમાં આપી હોય અને પછી બિમારીથી શિફા નહીં થઈ ગઈ હોય, 
₹«6૧૨4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦4૦૫૨૮4૦૧૨૮4«૦૧૨૮«૦૫૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૫૨:4«૦૧૨૯૮4૦૧૨૮4૦૨૮૦૨૨૮૦૧૨૮૯૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૮૫) 
0૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


તેમજ આપેલ વસ્તુ ઉપર લેનારનો કબ્ઝો આપનારના મરણ પહેલાં 
થયેલો હોય. 

૦ લેનાર વારસદાર ન હોય. 

૦ અપાયેલો માલ કુલ માલના એક તૃતિયાંશ એટલે કે, ત્રીજા ભાગ 
(૩૩.૩૩%) થી વધુ નહીં હોય. જો ત્રીજા ભાગથી વધુ આપવાની 
વસિય્યત કરવામાં આવી હોય યા વારિસોમાંથી કોઈ પણ વારિસને 
મરણ બાદ આપવાની વસિય્યત કરવામાં આવી હોય તો નીચેની શરતોને 
આધિન રહેશે. 

૦ દરેડ વારસદાર ત્રીજા ભાગથી વધુ આપવા માટે રાજી અને સંમત હોય. 

૦ વારસદાર માટેની વસિય્યતમાં પણ બીજા બધા વારસદારો રાજી હોય 
અને તેમને વસિય્યત માન્ય હોય. 

૦ માન્ય રાખનાર વારસદારોમાં કોઈ એક પણ નાબાલિગ ન હોય. 

૦ જો દરેક નાબાલિગ હશે, તો તેમની પરવાનગી ચાલશે નહી. 

૦ જોએકડ કે વધુ વારસદારો નાબાલિગ હશે, તો દરેક નાબાલિગને પૂરો 
ભાગ મળશે. જે બાલિગ (શરીઅતની રૂએ પુહ્વવયનો) વારિસ રજા 
આપશે, તેના ભાગ ઉપર કાપ મૂકાશે. 
ઉપર મુજબ બખ્શિશ તથા વસિય્યત કર્યા પછી તે કરનારની મૌત થતાં 

તેના સગાઓ (વારસદારો)નો જ હક તેના માલમાં લાગુ પડે છે. એને 

શરીઅતની ભાષામાં મીરાસ કહેવામાં આવે છે. (ઉ7/૨/ ૪%૯ : £૦, ૭૬ ?/૪) 


દત્તક પુત્ર પાલક માં-બાપનો વારસદાર બની શકે ? 


અલ્લાહપાક ફરમાવે છે : “પાલકોને તેમના (સગા) બાપ તરફથી 
સબંધ કરી બોલાવો, એ જ અલ્લાહપાકને ત્યાં પૂરો ન્યાય છે. પછી જો તમે 


તેમના બાપ(ના નામ)ને ન જાણતા હોય તો તેઓ ધર્મમાં તમારા ભાઈ અને 
તમારા મિત્રો છે.” (અહઝ/જ : ૪) 


આ આયતની તફસીરમાં લખ્યું છે કે, દરેક માણસની સાથે તેના ખરા 
ણ«4૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨4«૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨૯4«૦૧૨૮4«૦૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


(૮૬) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 
બાપનું નામ જોડવું ન્યાયની રૂએ વ્યાજબી છે, પાલક પુત્ર બનાવનાર કંઈ 
ખરો બાપ બનતો નથી. બાકી એમ જ કોઈ હેતભાવથી કોઈને દિકરો, બાપ 
કે માં કહી દે તે જુદી વાત છે. મતલબ એ છે કે, વંશાવળીના સબંધો તથા 
તેના હુકમોમાં ગરબડ ન થવી જોઈએ. 


જો ભૂલમાં અથવા અજાણતામાં તેના સગા બાપને બદલે દત્તક લેનારનું 
નામ કહેવાય જાય તો માફ છે. કેમ કે કોઇ પણ બાબતમાં ભૂલચૂકનો ગુનોહ 
નથી, ઇરાદાપૂર્વક કરવાનો ગુનોહ છે. તેમાં પણ અલ્લાહ તઆલા ચાહે તો 
માફ કરી દે. આ આયતથી જણાયું કે દત્તક પુત્રની તલાક આપેલી સ્ત્રી સાથે 
નિકાહ કરવા હરામ નથી, દત્તક પુત્રનો વારસામાં કંઈ હક નથી. આજકાલ 
જે લોકો દત્તક પુત્રને પોતાની માલ-મિલકત આપે છે તે વારસા તરીકે નથી, 
બલ્કે બક્ષિશ તરીકે છે. તો શરીઅતની હદમાં રહી વધુમાં વધુ પોતાની 
માલ-મિલ્કતના ત્રીજા ભાગ (૩૩.૩૩%) સધી જ એવી બક્ષિશ કરવી 
જોઈએ. નહીં તો હકદારોનો હક મારવાથી ગુનેહગાર થશે. 
ઉચઅ/૪ ૨%, ઝ9%ર/૮ 7% અ” «કરર : ?0૦£27/2) 
એટલે જ ફુકહાએ કિરામે દત્તક પુત્રને તેના પાલક પિતાનો પુત્ર અને 
વારસદાર માન્યો નથી, બલ્કે તે પોતાના ખરા પિતાનો જ વારસદાર છે. હા, 
તેણે કોઈની અવલાદ (પુત્ર હોય કે પુત્રી)ને દત્તક લીધી અને તેણે પોતાના આ 
પાલક માં-બાપની સેવા-ચાકરી કરી, તો પાલક માં-બાપ તેને કંઈ આપવા 
માંગે તો પોતાની હયાતીમાં શરઈ કાનૂનોને આધિન રહી આપી શકે છે. 


હઝ. મુકતી ઈસ્માઈલ બિસ્મિલ્લાહ (રહ.) લખે છે : તમે લાવારિસ 
એટલે કે ઓલાદ વગરના હોવ તો એનો અર્થ એ નથી કે તમારૂં કોઈ વારસદાર 
નથી. તમારા ભાઈ, ભત્રીજા, કાકા, કાકાના છોકરા, બાપ, દાદા, નાના, માં, 
દાદી વગેરેમાંથી કોઈ પણ હોય તો તે તમારા વારસદારો છે. તમારા મરણ 
પછી તેઓમાંથી કોઈ પણ હશે, તો તે વારસદારો ગણાશે અને એમ 
વારસદારોનો હક મારી બીજાને આપવું શરીઅતની રૂએ ગુનાહનું કામ છે. 

વળી, શરીઅતની રૂએ કોઈના પુત્રને પોતાનો પુત્ર બનાવી લેવાથી તે 
ખરેખર પુત્ર ઠરતો નથી અને મરણ પછી એવો બનાવેલો પાલક પુત્ર માલનો 
₹/(૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૮૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૫૨૯% 


ખરા પુત્રની જેમ વારિસ બનતો નથી. 


બાકી જો ગુનાહ હોવા છતાં તમે તમારી હયાતીમાં તંદુરસ્તી અને 
અક્કલ-હોશિયારીથી કોઈને પોતાની કુલ માલમત્તા બખ્શિશ આપી 
ભોગવટામાં આપી દેશો, તો જાહેર રીતે (બાહ્ય દષ્ટિએ) તે આપી દીધેલ 
ગણાશે અને જેને આપી દેશો તે માલિક તો ગણાશે, બાકી ગુનોહ થશે. હદીષ 
શરીફમાં છે કે, નબીએ કરીમ (સલ.)એ એક સહાબીને ફરમાવ્યું કે, તું તારા 
વારસદારો માટે માલ મૂકી ગની (આર્થિક રીતે સારી સ્થિતિમાં) કરી જાય એ 
સારૂં છે, એનાથી કે તેઓ ગરીબ રહી લોકો સામે ભીખ માટે મીટ માંડે ? 

દત્તક લીધેલ પુત્ર, દત્તક લેનારનો વારસદાર ઠરતો નથી. એટલે 
તેને કંઈ આપવું હોય તો ઝિંદગી દરમિયાન બખ્શિશ આપી તેના કબ્ઝા 
ભોગવટામાં મૂકવું એટલે કે તેને તેનો માલિક બનાવી દેવો જોઈએ, અને તે 
પણ તંદુરસ્ત હાલતમાં, ત્યારે જ સહીહ અને જાઈઝ ગણાશે, નહીં તો બક્ષિશ 
માન્ય ગણાશે નહી. 

જો મરણ પછી આપવાની વસિય્યત કરી જશે, તો કફન-દફનના ખર્ચ 
તથા દેણ કર્ઝની અદાયગી કર્યા પછી બાકી રહેતા માલમાંથી માત્ર એક 
તૃતિયાંશ, ત્રીજા ભાગ સુધી જ આપી શકાશે, તેટલાથી વધુ નહીં. ભલે પછી 
ત્રીજા ભાગથી વધુ આપવાની વસિય્યત કરી નાંખી હોય. કારણ કે તેનાથી વધુ 
આપવાની વસિય્યત (શરીઅતની રૂએ) ચાલશે પણ નહી. 


હા, જો ત્રીજાથી વધુ આપવાની વસિય્યત બીજા વારસદારો માન્ય રાખતા 
હોય તો તે ચાલશે. એટલે તે પ્રમાણે આપી શકાશે. 
(5//% ૪% : ૪2૮૮, ૪2૮૭૪) 


૦69) અસબાતનું વણન /૦* 
એનો ટૂંકમાં ખુલાસો રજૂ કર્યા બાદ સવિસ્તર રજૂ કરવામાં આવશે. 
ટૂંકમાં ખુલાસો નીચે મુજબ છે : 
જેમાં વારિસોના હિસ્સા (શરઈ ભાગ) મુકર્રર અને નકકી કરેલા છે. એ 


સિવાય બીજા પ્રકારના જે વારસદારો છે તેમને અસબહ (લાં? 200041"€11, 
ણ46૫૧૨૯4«૦૧૨૮4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૦૮«૦૧૨૦૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૦:4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૨૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૮૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯:૮«૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨ 
[.2ટત€૯) કહે છે. મુકર્રર હિસ્સાવાળા વારસદારો ન હોય તો સઘળી માલ 
-મિલકત અસબહ લેશે, અને જો બંને હોય તો પ્રથમ મુકર્રર હિસ્સેદારોને 
આપતાં જે વધશે તે અસબહને મળશે અને જો ન વધે તો કંઇ મળશે નહિ. 

અસબહ અસલમાં તે લોકો છે, જે પોતે મરદ હોઇ સગાઇનો સબંધ 
ઓરત તરફથી ન રાખતા હોય. તેના ચાર દરજ્જા છે. પહેલામાં પુત્ર અને 
પૌત્ર છે, બીજામાં બાપ અને દાદા છે, ત્રીજામાં ભાઈ અને ભત્રીજા છે, ચોથામાં 
કાકા અને કાકાના પુત્ર કે પૌત્ર છે. એક જ દરજ્જામાં ઘણા માણસો હોય તો 
મરનારથી જે વધુ નજીકનો સગો હોય તે પહેલો છે, તેને જ મળશે. જેમ કે 
પૌત્ર કરતાં છોકરો, ભત્રીજા કરતાં ભાઈ પ્રથમ છે, સાવકા ભાઇ કરતાં સગો 
ભાઈ હોય તો તે પહેલો છે. અવલાદ અને ભાઈઓમાં મરદ સાથે ઓરતો 
પણ અસબહ ગણાય છે. જેમ કે છોકરી અને બહેન, બીજાઓમાં નહિ, એટલે 
ફોઇ અથવા ભત્રીજી અસબહ થતી નથી, તેથી કાકા સાથે ફોઈને તેમજ 
ભત્રીજા સાથે ભત્રીજીને કંઈ મળશે નહિ. 


મૃકર્રર હિસ્સાવાળા તથા અસબહ બંને પ્રકારના વારસદાર કદાચ 
ન હોય તો ત્રીજા પ્રકારના તે સગાઓ છે, જેમનું સગપણ ઓરત તરફથી 
હોય અને તેમનો હિસ્સો મુકર્રર નથી. જેમ કે નાના, મામા, નવાસા, ભાણેજ, 
ફોઇ, માસી વગેરેને તથા તેમના વંશજોને મળશે. તેમનો હિસ્સો પણ 
અસબહ મુજબ છે, જે વધ નજીકનો સગો હશે તેને મળશે. 

(૪9ર/7 79%? ૪૦ #8રર * ર£૮ રશ£૯૪?7 

અસબાત કોને કહે છે ? : 

શરીઅત તરફથી નિયુક્ત કરવામાં આવેલ વારસદારો એમનો (શરીઅત 
તરફથી) નિયુક્ત થયેલ ભાગ લઈ લે, ત્યાર બાદ જે કંઈ બાકી બચે તેના 
હેક્દાર અસબાત છે. અને જો શરીઅત તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલ 
વારસદારોમાંથી કોઈ પણ ન હોય તો મરનારની તમામ માલ-મિલ્કતના 
હકદાર જે બને છે, તેને અસબાત કહે છે. 


અસબાતનો વારસો : 


ફરાઇઝ (વારસા-વહેંચણી)ના નક્કી હિસ્સા ૧૨ પ્રકારના વારસદારો 
₹/(૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૮૯) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨:«૦૧૨& 
માટે નક્કી થયેલા છે અને તે વારસદારોને “અસ્હાબુલ ફરૂઝ” કહેવામાં 
આવે છે, જેની વિગત મહદ્‌અંશે ઉપર વર્ણન થઈ ચૂકી છે. જો કોઈ અસ્હાબુલ 
ફરૂઝમાંથી ન હોય અથવા અસ્હાબુલ ફરૃૂઝના હિસ્સા વહેંચી દીધા પછી 
પણ અમુક માલ વધી જાય તો તે “અસ્બહ'ને આપી દેવામાં આવશે અને 
અમુક સમયે એક જ વ્યકિતને બંને સ્વરૂપોથી માલ મળી જાય છે. અમુક 
સ્વરૂપોમાં મય્યતની ઔલાદ અને મય્યતના પિતા પણ “અસ્બહ' થઈ જાય 
છે. દાદાની ઔલાદ, એટલે કે કાકા અને બાપની ઔલાદ એટલે કે ભાઈ 
પણ “અસ્બહ' થઈ જાય છે. 


“અસ્બાત*ના કેટલાય પ્રકારો છે, જેની વિગતો ફરાઈઝની કિતાબો 
(વારસા-વહેંચણીના શરઈ કાનૂનોની મોટી કિતાબો)માં ઉપસ્થિત છે. અત્રે 
એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઝેદ મૃત્યુ પામ્યો અને 
તેણે પોતાની પાછળ ચાર વારસદારો છોડયા; પત્ની, છોકરી, માં અને કાકા; 
તો તેના માલના કુલ ર૪ (ચોવીસ) ભાગ કરવામાં આવશે, જેમાંથી અડધા 
એટલે કે ૧૨ (બાર) ભાગ (૫૦%) છોકરીને, એક અષ્ઠમાંશના હિસાબથી 
ત્રણ ભાગ (૧૨.૫૦%) પત્નીને, એક છષ્ઠમાંશના હિસાબથી ચાર ભાગ 
(૧૮.૬ ૮%)માં ને અને બાકીના પાંચ ભાગ જે વધ્યા (૨૦.૮૪% બાકી બચે 
છે) તે “અસ્બહ'ના સ્વરૂપે કાકાને મળશે. 

મસઅલો : “અસ્બાત” જો ન હોય તો અસ્હાબે ફરાઇઝ (જેમનો 
શરીઅતની રૂએ ભાગ નકકી જ છે, તેમ)નો જે માલ વધે તેને હિસ્સા પ્રમાણે 
તેમને જ આપી દેવામાં આવશે અને તેને “ફરાઈઝ'ની વ્યાખ્યામાં “ર૬” કહેવામાં 
આવે છે. અલબત્ત, પતિ અને પત્ની ઉપર “રદ' લાગુ નહિ પડે; કોઈ પણ 
પરિસ્થિતિમાં તેમને નક્કી ભાગ કરતા વધારે આપવામાં નહિ આવે. 


જો “અસ્હાબે ફરાઇઝ”માંથી કોઈ ન હોય અને “અસ્બાત”માં પણ 
કોઈ ન હોય તો ઝવિલ્‌ અરહામને વારસો પહોંચી જશે. “ઝુલ્‌ અરહામ'ની 
યાદી લાંબી છે, જેમકે નવાસા, નવાસીઓ, બહેનની ઓલાદ, ફોઈ, મામા, 
માસી; આ બધા લોકો “ઝુલ અરહામ'ની યાદીમાં આવે છે. 
(૬અ/રટુજ કુચ/7 %%૨ર/૪ * ૮૪ ૮%) 
₹૮4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૦:«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૯૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


અસબાતના પ્રકાર : 


અસબએ નસબી તેઓને કહેવાય છે, જેઓ મરનાર સાથે નસબ- 
પેઢીની સગાઈ ધરાવતા હોય. તેમના ત્રણ પ્રકાર છે : (૧) અસબા બિ- 
નફસિહી (૨) અસબા બિગૈરિહી (૩) અસબા મઅ ગૈરિહી. 


(૧) અસબા બિનફસિહી તે પુરૂષ છે, જેનો મરનાર સાથે સબંધ જોડતી 
વખતે વચ્ચે કોઈ સ્ત્રી ન આવે. 
(₹9%અએ 5૧/77” ઈસ્%/% : કજ : ૪૪૯ ૪૪9-૭૪૮૦ 
(૨) અસબા બિગેરિહી તે બેટી, પોત્રી, સગી અથવા બાપ શરીક બહેનોને 
કહેવાય છે. જેઓ પોતાના ભાઈઓ સાથે મળીને ભાઈથી અડધી 
મિલ્કતની હકદાર બની જાય છે. 
(₹9%અએ 5૧/77” ઈસ્%/% : કજ : ૪૪૦, ૪9-૭%૮૦ 
(૩) અસબા મઅ ગૈરિહી તે સગી અને બાપ શરીક બહેનો છે, જેણીઓ 
બેટીઓ અને પૌત્રીઓ સાથે મળીને બેટીઓ અને પૌત્રીઓના ભાગથી 
બાકી બચેલ મિલ્કતની હકદાર બને છે. 
(જ9%અએ 5%/”?ને ઈસ્%/% : કજ : ૪૪?, ૪૪9-૭૪૮૦ 
પરંતુ સામાન્યપણે અસબાનો શબ્દ અસબા બિનફસિહી માટે જ વપરાય 
છે. કારણ કે અસબા બિગૈરિહી અને અસબા મઅ ગૈરિહી વાસ્તવિક રીતે તો 
જવિલફુરૂજ (શરીઅતની રૂએ જેમના ભાગ નક્કી જ છે, તે) સ્રીઓ જ છે, 
જેણીઓ અમૂક ખાસ ખાસ હાલતોમાં અસબા બની જાય છે. 


અસબા બિનકસિહી : 

અસબા બિનફસિહી મિલ્કતના હકદાર હોવાની રૂએ નીચે મુજબ ક્રમસર 
ચાર પ્રકારમાં વહેંચાય જાય છે : 
(૧) પહેલો પ્રકાર : મરનારની શાખા (વંશજ) અર્થાત્‌ મરનારની નર 


ઓલાદનો સિલસિલો, જેમકે છોકરો, પોત્રો, પરપૌત્રો, છેવટ સુધી. 
(૨) બીજો પ્રકાર : મરનારની અસલ (પૂર્વજ) અથાત્‌ મરનારના બાપ- 

દાદાનો સિલસિલો, જેમકે બાપ, દાદા, પરદાદા, છેવટ સુધી. 
₹«46૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4«૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮«૦૧૨4«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૯૧) 

૦૧૨«૦૫૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨4«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨/«૦૧૨4«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૨૨:૮૦૧૨ 

(૩) ત્રીજો પ્રકાર : મરનારની નજીકની અસલની શાખા (પિતાના વંશજ) 
અર્થાત્‌ બાપની નર ઔલાદનો સિલસિલો, જેમકે ભાઈ, ભત્રીજો, 
છેવટ સુધી. 

(૪) ચોથો પ્રકાર : મરનારની દૂરની અસલની શાખા (દાદાના વંશજ) 
અથાત્‌ દાદાની નર ઔલાદનો સિલસિલો, જેમકે કાકા, કાકાનો 
છોકરો, છેવટ સુધી. 


ઉપરોક્ત અસબાનો વારસાઈ ક્રમ : 


(૧) અસબા બિનફસિહીના આ ચારેવ પ્રકારોમાંથી સર્વપ્રથમ પહેલા પ્રકાર, 
પછી બીજા, પછી ત્રીજા, પછી ચોથા પ્રકારના અસબા વારસાઈ મિલ્કત 
મેળવવાના હકદાર બનશે. 


(૨) જોએક હકદાર પ્રકારની વિવિધ વ્યક્તિઓ હોય ત્યારે જે વ્યક્તિ મરનારની 
સૌથી વધારે નજીકની સગાઈ ધરાવતી હોય, તે જ હકદાર થશે. જેમકે 
મરનારનો છોકરો અને પૌત્રો બંને હયાત હોય ત્યારે છોકરો હકદાર થશે, 
પૌત્રો નહીં. 

(૩) જો એક જ પ્રકાર અને એક જ દરજ્જાની અનેક વ્યક્તિઓ હયાત હોય 
અને જો તેઓ પરસ્પર રિશ્તેદારીના મજબૂત હોવામાં અલગ-અલગ હોય, 
તો જેની સગાઈ મરનાર સાથે મજબૂત હોય તેને કમજોર સગાઈવાળા 
ઉપર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. જેમકે મરનારનો એક સગો ભાઈ હોય 
અને બીજો બાપશરીક (5100 81011૯1 11 :1101' ડાંત૯) ભાઈ હોય 
ત્યારે સગો ભાઈ વારસદાર થશે, બાપશરીક ભાઈ વારસદાર બનશે નહીં. 
આવો જ તફાવતનો ખ્યાલ તેમની ઓલાદમાં પણ રાખવામાં આવશે. 


(૪) અને જો તેઓ દરેક રીતે મરનાર સાથે સમાન રીતે સગાઈ ધરાવતા હોય 
તો તેઓ સર્વ સરખી રીતે મરનારની મિલ્કતમાં ભાગીદાર થશે. 


સારાંશ કે અસબા બિનફસિહીના વારસાઈના હકદાર થવામાં ત્રણ 
પ્રકારના પ્રાધાન્યનો ખ્યાલ રાખવામાં આવશે. પ્રથમ પ્રકારના દરજાની 
ર્‌એ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે, પછી વધુ નજીકના સગાને પ્રાધાન્ય આપવામાં 
ણ ૮46૫૧૯«૦૧૨૯4૦૫૨૮૦૫૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯૮4૦૫૨૯૮૦૨૯:4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૫૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૯૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨«૦૧૨૮૦૧૨% 


આવશે, પછી સગાઈની મજબૂતાઈની દષ્ટિએ પ્રાધાન્ય આપવામાં 
આવશે. વધુ સ્પષ્ટતા માટે અસબા બિનફસિહીના વિશે એક કોઠો બનાવી 
લખવામાં આવે છે. 


અસબા બિનફસિહિના તરતીબ મૂજબ પ્રકારો 


પહેલો પ્રકાર અથાંત્‌ મરનારની નર ઓલાદ, જેમકે પુત્ર, તે ન 
મથ્યિતની શાખા હોય તો પૌત્રો, તેનહોય તો પરપૌોત્રો. 





નજ 


બીજો પ્રકાર અથાંત્‌ મરનારના બાપ, તે ન હોય તો દાદા, તે ન 
મય્યિતની અસલની શાખા | હોય તોપરદાદા, આગળસુધી. 


એટલે મરનારના બાપની નર ઓલાદ, જેમકે 
સગો ભાઈ, તે ન હોય તો સગા ભાઈનો છોકરો, 
તે ન હોય તો બાપશરીક ભાઈનો છોકરો. 


. અથાંત્‌ દાદાની નર ઔલાદ, જેમકે સગા કાકા, તે 

ચોથા પ્રકાર ન હોય તો બાપ શરીક કાકા, તે ન હોય તો સગા 

દૂરની અસલની શાખા | કાકાનો છોકરો, તે ન હોય તો બાપ શરીક કાકાનો 
છોકરો, છેવટ સુધી. 


ત્રીજો પ્રકાર 
નજીકના અસલની શાખા 








અસબા બિગેૈરિહી : 


અસબા બિગૈરિહી તે સ્રીઓ છે, જેમનો વારસાઈનો ભાગ અડધો (૫૦%) 
અથવા બે તૃત્યાંશ (૬.૬ ૬%) નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ત્રીઓ જ્યારે 
પોતાના ભાઈઓ સાથે એકત્રિત થાય છે ત્યારે પોતાના અડધા અથવા બે 
તૃત્યાંશ ભાગને બદલે ભાઈઓ સાથે મળીને મરનારની મિલ્કતમાં (એક 
બહેન એક ભાઈના ભાગથી અડધા ભાગમાં) ભાગીદાર થઈને અસબા 
બિગૈરિહી કહેવાય છે. આ કુલ ચાર પ્રકારની સ્ત્રીઓ છે : (૧) છોકરીઓ 
(૨) પૌત્રીઓ (૩) સગી બહેનો (૪) બાપ શરીક બહેનો. જેમને ટૂંકમાં બે 
પ્રકાર કરી શકીએ છીએ : 

(૧) એટલે મરનારની શાખા, જેમકે છોકરીઓ, પૌત્રીઓ. 
₹/(૦૧૨4«૦૫૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૯૩) 

૦૫૧૦૦૯૦૫૦૯૯૦૨૯૫૨૯૦૫૨૯૦૫૨૯૫૨૯૦૫૨૯૨૨૯૦૨૨૦૨૨૯૦૨૨૯૨૯૨૯-૯૨૯૦૨% 

(૨) મરનારના બાપની શાખા, જેમકે સગી અને બાપશરીક બહેનો (51૦0 
51૬51૯01 11 તવ ડાંવ€). 


પ્રથમ પ્રકારમાં અસબા બિગૈરિહીનો સિલસિલો કોઈ હદે પૂર્ણ થતો 
નથી, પરંતુ બીજા પ્રકારનો સિલસિલો બાપની શાખા સુધી મર્યાદિત છે. 
એટલે મરનારની ઓલાદમાં જો નરજાતિના સિલસિલાના ત્રીજા અથવા 
ચોથા દરજ્જામાં પૌત્રીઓ પોતાના ભાઈઓ (પૌત્રાઓ)ના સાથે એકત્રિત 
થઈ જશે ત્યારે તેઓ પોતાના અસબા ભાઈઓ (પૌત્રાઓ)ના કારણે અસબા 
બિગૈરિહી બની જશે, પરંતુ મરનારના બાપની શાખા એટલે સગી અથવા 
બાપ શરીક બહેનો જ પોતાના ભાઈઓના કારણે અસબા બિગૈરિહી થઈ શકે 
છે. ભાઈઓની ઔલાદમાંથી કોઈ નારી પોતાના ભાઈના કારણે અસબા 
બિગૈરિહી નહીં બને. જેમકે મરનારના વારસદારો તરીકે ભત્રીજો અને ભત્રીજી 
હોય તો ભત્રીજો વારસદાર બનશે, ભત્રીજી વારસદાર બનશે નહીં. કારણ કે 
ભત્રીજો અસબા છે અને ભત્રીજી જવિલ અરહામમાંથી છે, જે અસબાત 
સાથે વારસદાર બનતી નથી. 


અસબાના પ્રકારો બાબતે ક્રમવાર ખૂલાસો ઃ 


(૧) વારસાઈના હકદાર હોવાની રૂએ ઔલાદના સિલસિલાને એમ સમજી 
લો કે નરજાતિના સિલસિલામાં દરેક પુરૂષ અસબા બિનફસિહી છે અને 
દરેક સ્ત્રી એકલી હોય તો જવિલ ફુરૂજ, અને પોતાના ભાઈઓ સાથે 
અસબા બિગૈરિહી છે. 


(૨) અને જો કોઈ વારસદારનો સબંધ મરનાર સાથે કરવામાં આવે ત્યારે 
મરનાર અને સગાના વચ્ચે કોઈ સ્ત્રીનો વાસ્તો આવતો હોય, ભલે તે 
પુરૂષ હોય કે પછી સ્ત્રી હોય, તે વારસદાર જવિલ ફુરૂજ અને અસબા 
નહીં કહેવાય, બલ્કે તે જવિલ અરહામ ગણાશે. 


(૩) ઓલાદના વિશે દરેક પુરૂષ જે મય્યિત સાથે વાસ્તા વિના અથવા પુરૂષના 
વાસ્તા વડે સગાઈનો સબંધ ધરાવતો હોય તે અસબા બિનફસિહી 
કહેવાશે. આ અસબા જે પણ દરજામાં હોય, ભલે તે એકલો હોય કે 
પોતાની બહેનો સાથે હોય, પોતાના દરજા-કક્ષાની નીચેના દરેક પુરૂષ 

ણ46૫૧૨૯4«૦૧૨૮4«૦૫૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૦૮4«૦૧૨૦૮4«૦૧૨:4૦૨૦:4૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨4૦૫૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૯૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯/«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨% 


અને સ્ત્રીને વારસદાર બનવા નહીં દે અને પોતાના કક્ષાની છોકરીઓ 
અને પોત્રીઓને તથા સાથે સાથે પોતાનાથી ઉપરની કક્ષાની તે પોત્રીઓને 
પણ પોતાના સાથે અસબા બિગૈરિહી બનાવી આપશે. તેણીઓને 
ફ્ઝિય્યતની રૂએ કંઈ મળ્યું ના હોય. 


(૪) મરનારની છોકરી ઉપરાંત મરનારની પોત્રી જે મરનાર સાથે બધા 


(પ) 


છેઃ 


વારસદારોમાં સૌથી નજીકની સગાઈ ધરાવતી હોય, જો એક હોય તો 
છોકરીના જેમ અડધો માલ અને એનાથી નીચેની કક્ષાની છઠ્ઠા ભાગની 
હકદાર બનશે. અને તેની કક્ષાની નીચેની સર્વે વારસાઈ હક મેળવવાથી 
વંચિત રહેશે. પરંતુ જો તેની કક્ષામાં અથવા તેની કક્ષાની નીચેની કક્ષામાં 
પૌત્રો હયાત હોય તો તે પોત્રો પોતાની કક્ષાની પૌત્રી અને ઉપરની દરેક 
વંચિત રહેલ પોત્રીઓને પોતાના સાથે બાકી બચેલ મિલ્કતમાં (છોકરા, 
ભાઈ વગેરેમાં એક નરનો ભાગ બે નારી બરાબર છે.) કાયદાની રૂએ 
પોતાના સાથે વારસાઈમાં ભાગીદાર બનાવશે અને તેનાથી નીચેની 
કક્ષાવાળીઓ વારસાઈ મેળવવાથી વંચિત રહેશે. 


જો મરનારના સગાઓમાં સૌથી વધારે સગાઈ ધરાવનારાઓમાં બે 
છોકરીઓ અને બે પૌત્રીઓ હોય તો તે છોકરીઓના જેમ બે તૃત્યાંશ 
મિલ્કતની હકદાર થઈ જશે અને તેનાથી નીચેની કક્ષાની પૌત્રીઓ વંચિત 
થઈ જશે. પરંતુ જો ઉપર જણાવેલ રીત મુજબ તેની કક્ષામાં અથવા તેની 
કક્ષાથી નીચે જો પૌત્રો હોય તો તે પોત્રો બાકી બચેલ મિલ્કતમાં તે વંચિત 
પોત્રીઓને અસબા બિગૈરિહી બનાવી આપશે. તેની કક્ષામાં હોય અથવા 
ઉપરની કક્ષામાં હોય. 


૦૬૦) જવિલ અરહામનું ટૂંકમાં વણન / ૦ 


પ્રારંભમાં વાંચી ચૂક્યા છીએ કે, મરનારના સગાઓના ત્રણ પ્રકાર હોય 
(૧) અસબાત (૨ર) જવિલ ફુરૂજ (૩) જવિલ અરહામ. 


જો જવિલ ફુરૂજ અથવા અસબા હયાત હોય તો જવિલ અરહામને કંઈ 


મળશે નહીં, પરંતુ અસબાત અને જવિલ ફુરૂજ જો ન હોય, ત્યારે આ જવિલ 
અરહામ અસબાની રીતે મિલ્કતના હકદાર થઈ જાય છે. અથાત્‌ તેઓ 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨૯4૦૧૨૯4«૦૧૨૯૮4૦૨૮4૦૧૨૯4૦૦૯૮4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૯૫) 
૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


માટે જવિલ ફુરૂજના જેમ ભાગો નક્કી નથી, પરંતુ તેઓમાંથી જે કોઈ પ્રકાર 
અને દરજાની રૂએ મરનાર સાથે વધુ નજીકની સગાઈ ધરાવતો હોય તે જ 
અસબાના જેમ સર્વે મિલ્કતનો હકદાર થશે, અને અન્ય વારસાઈ મેળવવાથી 
વંચિત રહેશે. વારસાઈના હકદાર બનવા મુજબ તેઓ નીચે મુજબ ચાર 
પ્રકારના છે : 


(૧) પહેલો પ્રકાર : મય્યિતની શાખા (વંશજ), એટલે છોકરીઓ અને 
પૌત્રીઓની ઓલાદ. 


(૨) બીજો પ્રકાર : મરનારની જળ (પૂર્વજ), એટલે કે નાના-નાની. 


(૩) ત્રીજો પ્રકાર : મરનારના બાપની શાખા, એટલે કે દરેક પ્રકારની 
ભાણકીઓ, માં શરીક ભાઈની છોકરીઓ (ભત્રીજીઓ) અને સગી 
ભત્રીજીઓ તથા બાપ શરીક ભાઈની છોકરીઓ (ભત્રીજીઓ). 

(૪) ચોથો પ્રકાર : મર્હ્મના દાદા, દાદી, નાના, નાનીની ઔલાદ, એટલે 
ફોઈઓ, માં શરીક કાકા, મામા, માસી અને તેમની ઔલાદ, અને સગા 
કાકા તથા બાપ શરીક કાકાની છોકરીઓ. 


જો આ બધા જ પ્રકારના સગા હયાત હોય તો સર્વપ્રથમ પહેલા પ્રકારને, 
તેઓ ન હોય તો બીજા પ્રકારને, તેઓ ન હોય તો ત્રીજા પ્રકારને અને તેઓ 
ન હોય તો ચોથા પ્રકારના હકદાર થશે. 

હકદાર પ્રકારની આ વ્યક્તિઓ હોય તો અસબાતની જેમ વધુ નજીકના 
સગાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. અને દરજ્જાની રૂએ સૌ સગા સમાંતર 
હોય ત્યારે જેની સગાઈ મરનાર સાથે વધુ મજબૂત હોય તેને પ્રાધાન્ય મળશે. 
અને દરેક રૂએ સમાન હોય તો સર્વ સમાન રીતે હકદાર થશે. અલબત્ત 
પુરૂષને સ્ત્રી કરતાં ડબલ ભાગ મળશે. 


હઝરત મુફતી ઈસ્માઈલ બિસ્મિલ્લાહ (રહ.) ઝવિલ્‌ અરહામ વિશે 
વિગતવાર સમજાવતાં લખે છે : મરનારની સાથે સગાભાઈનો સબંધ મેળવ- 
વામાં તેના જે સગાઓ વચ્ચે ઔરત પડતી હોય અને જેમને માટે શરીઅતમાં 
વારસાનો કોઈ હિસ્સો નિર્મિત ન હોય તેમજ જે “અસ્બા' પણ ન હોય અને 
₹૮«4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4«૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


(૯૬) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૯«૦૧૨«૦૧૨૯૮«૦૨૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૯/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૨૨૮૦૧૯૮૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


નારી જાતિમાં હોય, તેમને જવિલ અરહામ' કહે છે. 

શરીઅત અને ફરાઈઝ (વારસાશાસ્ત્ર)ની રૂએ એવા સગાઓ ત્યારે જ 
હકદાર થાય છે, જ્યારે જવિલ ફુરૂઝ નસબીમાંથી કોઈ મૌજૂદ ન હોય અને 
અસ્બાઓમાંથી પણ નહીં. જો એ બશેમાંથી કોઈ એક પણ હશે, તો “જવિલ 
અરહામ'વાળો કોઈ સગો કાંઈ પણ લેવાનો હકદાર થશે નહી. 

પણ વંશના બદલે નિકાહના માધ્યમથી વારસદાર બનનાર બે હકદાર 
“વિલ ફુરૂઝ' જે વારસોનો નસબ (વંશ)ના કારણે વારસદાર બનવાને બદલે 
સબબ (અન્ય માધ્યમ એટલે કે નિકાહ) દ્વારા વારસદાર બનનાર વર્ગ 
ગણાય છે, એટલે ધણી-ધણીયાણી એવા છે કે તેમની હસ્તી છતાં “જવિલ 
અરહામ'ને હિસ્સો મળે છે. એટલે ધણી અથવા વિધવા, અને તે એમ કે 
(પત્નીનું મૃત્યુ પહેલાં થાય બીજા શબ્દોમાં) મરનાર ઓરત પતિ છોડી જાય 
અથવા પતિ પહેલા મૃત્યુ પામે, અને વારસદારોમાં ફક્ત પત્ની (વિધવા) 
છોડી જાય અને બીજા “જવિલ ફુરૂઝ' કે “અસ્બા'માંથી કોઈ એક પણ નહીં 
હોય તો ધણી કે વિધવાને તેમનો હિસ્સો આપવા પછી જે બચશે તે “જવિલ 
અરહામ'માં વહેંચાશે. 


હવે જવિલ અરહામની પણ ચાર હાલતો સંભવિત છે, અને જ્યાં સુધી 
તેમની પહેલી હાલતમાંનો કોઈ એક પણ વારિસ હશે ત્યાં સુધી બીજી 
હાલતવાળા કોઈને કાંઈ મળશે નહીં, તેમજ બીજી હાલતવાળામાંનો કોઈ 
હશે, ત્યાં સુધી ત્રીજીવાળાને તથા ત્રીજીનો હશે તો ચોથીવાળાને કંઈ પણ 
મળશે નહી. 

વળી દરેક હાલતવાળામાં પણ સગાઈમાં જે આગળ હશે, તે વારસા 
પ્રાપ્તિમાંપણ આગળ રહેશે. અને જે પાછળ હશે, તે પાછળ રહેશે. અને જેની 
સગાઈ બેતરફી હશે, તે પણ એકતરફી સગાઈવાળાથી આગળ રહેશે. 

૦ મરનારના તે સગા જેમની નિકટની નિસ્બત મરનાર તરફ થાય, એટલે 
કે છોકરીની તેમજ પૌત્રીની ઓલાદ, નવાસા-નવાસીઓ, પૌત્રીઓ- 
પરપૌત્રીઓ, એમ નીચે સુધી... 

૦ મરનારના મૂળ જવિલ ફુરૂઝ કે અસ્બમાંથી ન હોય. જેમકે નાની વગેરે. 

₹/(૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯«૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૯:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૬ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૯૭) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


૦ મરનારના માં-બાપની તે ઓલાદ જે જવિલ ફરૂઝ કે અસ્બામાં આવતી 
ન હોય. ભાણ્યાઓ, ભાણકીઓ, ભત્રીજીઓ વગેરે. 

૦ દાદા-દાદી, નાનાની ઓલાદ જેમકે ફોઈઓ, માસીઓ, મામી, દૂધ- 
કાકી અને એમની ઓલાદ વગેરે. 


ટૂંકમાં આ જવિલ અરહામની કયફિય્યત છે. એ પ્રકારના વારસદારો 
વિશે એની પણ નોંધ લેવી જોઈએ કે, જો મરનાર પોતાની પાછળ એવા બે 
પેટા પ્રકારના વારિસો મૂકી ગયો હોય કે જેમાં એક એવો હોય કે જો તે હયાત 
હોત તો વારિસ થાત. અને બીજો એવો જવિલ અરહામની ઓલાદ કે જો મૂળ 
હયાત હોત તો વારિસ નહીં થાત. તો એવી પરિસ્થિતિમાં તે જ જવિલ 
અરહામની ઓલાદ હિસ્સો લઈ શકશે. જેનો મૂળ હયાત હોવાની હાલતમાં 
વારિસ થાત. અને તે જવિલ અરહામની ઓલાદ હિસ્સાથી મહરૂમ રહેશે, 
જેનો મૂળ હયાત હોત તો તેને પણ વારસો મળત નહી. 


દા.ત. એક મરનાર પોતાના પાછળ પોત્રીની છોકરી પણ મૂકતો ગયો 
અને નવાસાના છોકરા-છોકરી પણ, તો પૌત્રીની છોકરીને જ વારસો મળશે. 
તેની નવાસીના છોકરા-છોકરીને કાંઈ મળશે નહીં. કારણ કે જો તે પૌત્રી અને 
નવાસી જ મૂકી ગયો હોત, તો પૌત્રી તેની વારસ થાત, નવાસી નહીં. એટલા 
માટે કે પૌત્રી જવિલ ફુરૂઝમાં છે અને નવાસી જવિલ અરહામમાં. અને 
આગળ હું બતાવી ગયો છું તેમ પૌત્રી હોય તો નવાસી જવિલ અરહામમાં 
હોવાથી મહરૂમ થઈ જાય છે. તેથી પોત્રીની છોકરીને મળશે, નવાસાની 
ઔલાદને કંઈ નહીં. (6:/%/ ૪% : ઝ£૮-૭૭૮૦/%) 


૦6) પરચૂરણ મસાઈલ / 
૦ જો કોઈ માણસ મૃત્યુ પામે અને એના વારસદારોમાં સગર્ભા પત્ની પણ 


હોય અને એક મહિનાથી ઓછા સમયમાં બાળકની પેદાઈશની શક્યતા 
હોય તો તેની પેદાઈશ બાદ વારસા વહેંચણી કરવામાં આવશે. 

મેવો ગૂમ અને લાપતા માણસ જેનું જીવન (હયાતી) અને મૃત્યુ વિશે 
કોઈ જ માહિતી અને જાણકારી ન હોય, એવા લાપતા માણસના માલનો 





(૯૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 

૦૧૯«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 
હુંકમ એ છે કે, જ્યારે (દારૂલ કજામાં કેસો સંભાળતા અને ચૂકાદા 
આપવા માટે નિમણૂંક પામેલ) કાજી પાકા અનુમાનને આધારે એનું 
મૃત્યુ થઈ ગયું હોવાનો હુકમ કરે, તો તે હુકમ સમયે તે (લાપતા)ના જે 
વારસદારો હયાત હશે એ હકદાર બનશે. 

૦ જો એવા વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય કે લાપતા માણસ તે (મૃતક)નો 
વારસદાર બનતો હોય અને લાપતાને કારણે બીજો વારસદાર સંપૂર્ણ 
પણે વારસાથી વંચિત (હિજબે હિરમાન) થતો હોય, તો મરનાર વ્યક્તિની 
માલ-મિલ્કત લાપતા (વારસદાર)ની વાપસી સુધી અથવા એને મૃતક 
માનવાનો હુકમ આવતા સુધી સાચવવામાં આવશે. જો લાપતા પાછો 
આવી જાય તો મરનારની માલ-મિલ્કત એને આપી દેવામાં આવશે અને 
જો પાછો ન આવે અને અનુમાનને આધારે કાજી સાહેબે એને મૃતક 
માનવાનો હુકમ કરી દીધો હોય, તો હવે ઉપરોક્ત (સુરક્ષિત) માલ- 
મિલ્કત લાપતા વ્યક્તિ સિવાયના વારસદારોને વહેંચી દેવામાં આવશે. 


૦ જો લાપતા વ્યક્તિ બીજા વારસદારોને અમૂક હદ સુધી વારસામાં નુકસાન 
કરતો હોય, તો મરનારના મૌત બાદ જ મરનારની માલ-મિલ્કતમાં 
લાપતાને વારસદાર (હાજિબે નુકસાન) ગણીને વારસા વહેંચણી કરવામાં 
આવશે. અને લાપતાનો ભાગ એની વિશે મૃતક હોવાનો હુકમ આવતા 
સુધી સાચવવામાં આવશે. જો આ સમયગાળામાં લાપતા પાછો આવી 
જાય તો એનો ભાગ એને આપી દેવામાં આવશે. નહીં તો મૃતક માનવાનો 
હુંકમ આવ્યા બાદ એનો ભાગ બાકી વારસદારોમાં શરીઅતના હુકમ 
મુજબ વહેંચવામાં આવશે. 

(૬9% 5%/”7?7 ઈસ્%/%? : ક5૪%-૪૯૪ 8 ૪૯૭, ૪% : 2૮૭-૭૪૮૪) 


૦ કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું, અને એના વારસદારોમાં પત્ની પણ છે, ઈદ્દત 
પૂરી થયા બાદ તે પત્ની બીજા કોઈ પુરૂષ સાથે નિકાહ કરી લે, તો 
નિકાહ કરવાથી તે પ્રથમ પતિના વારસામાંથી વંચિત થશે નહીં, તે પ્રથમ 
પતિની વારસદાર તરીકે બાકી રહેશે. અને એનો શરીઅતની રૂએ જે 


હક બનતો હોય તે મળવાપાત્ર રહેશે. 
૯/46૧૨૯/«૦૧૨૯૮4૦૫૨4૦૨૨૮4૦૫૨૮૦૧૨૯4૦૨૨૯૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા ( ૯૯ ) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯% 


૦૦) હયાતીમાં વહેચણી /૦૪૦ 


ખુદાપાકે જે માણસને એકથી વધુ ઔરતનો એકસાથે અથવા એક પછી 
એક કરી ધણી બનાવ્યો હોય અને દરેકથી ઔલાદ આપી હોય, તો એવા 
માણસે ખુદાનો શુક્રિયા અદા કરી દરેકની ઓલાદ તરફ એક નજર રાખવી. 
ખાસ કરી તે ઓલાદ તરફ કે જેની માં ગુઝરી ગઈ હોય. 

એકથી જન્મેલ છોકરાઓને વધુ અને બીજીથી જન્મેલ ઓલાદને થોડું 
આપવું અથવા એકની ઔલાદને કુલ માલ-દોલત આપી દેવી અને બીજીથી 
થયેલ ઓલાદને તેની હયાતીમાં અથવા તેના મરણ બાદ કાંઈ નહીં આપવું 
ઇસ્લામમાં પસંદ નથી. ઈસ્લામ એને ઈન્સાફથી ખિલાફ લેખે છે. હદીષ 
શરીફમાં છે કે, હઝરત બશીર (રદી.)એ પોતાના પુત્ર હઝરત નુઅમાન 
(રદી.)ને પોતાનો ગુલામ આપી માલિક બનાવી આપ્યો, તો હઝ. નુઅમાન 
(રદી.)ની માંએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી એ વિશે તમો રસૂલે કરીમ (સલ.)ને 
ગવાહ ન ઠેરવો, ત્યાં સુધી હું રાજી થઈશ નહીં. તો હઝ. બશીર (રદી.)એ 
હઝ. નુઅમાન (રદી.)ને લઈ નબીએ કરીમ (સલ.)ની ખિદમતમાં હાજર 
થઈ પૂરો કિસ્સો સંભળાવ્યો. આપે પૂછયું કે, તમને બીજી ઓલાદ છે ? તો 
હઝ. બશીર (રદી.)એ જવાબ આપ્યો કે, છે. આપે પૂછયું કે, તમારી દરેક 
ઓલાદને તમે એ જ પ્રમાણે આપ્યું છે ? તો હઝ. બશીર (રદી.)એ જવાબ 
આપ્યો કે, નહીં. ત્યારે આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : “એ પ્રમાણે કરવાથી 
ખુદાપાકથી ડરો અને પોતાની ઓલાદમાં ઈન્સાફ રાખો.”' 


મજકૂર હદીષ પ્રમાણે ઓલાદમાં ઈન્સાફ વર્તવા ફુકહાએ ફરમાવ્યું 
છે, અને જણાવ્યું છે કે, ઝિદગીમાં કોઈ એક ઔલાદને જેટલું આપો, તેટલું 
જ બીજીને પણ આપો. પછી તે છોકરો હોય અથવા છોકરી, પછી તે એક 
ઓરતથી હોય કે વધુથી. એકની ઔલાદને વધુ અથવા કુલ માલ-દીલત 
આપી દેવી અને બીજીની ઓલાદને નુકસાન કરવા ખાતર વગર કારણે ઓછું 
આપવું અથવા તદ્દન મહરૂમ રાખવું ગુનાહનું કામ છે. દરેક મુસલમાને એવા 
ગુનાહના કામથી બચવું જોઈએ. છતાં કોઈ માણસ પોતાની તંદુરસ્તી અને 


ન 


અક્કલ-હોશિયારીમાં આપી દઈ કબ્ઝો અપાવી માલિક બનાવી આપશે તો 
ણ૮46૫૧૯«૦૧૨૯૮4૦૧૨૮૦૫૨4૦૧૨૯૮4૦૧૨૯૮4૦૫૨૯૮૦૨૯:4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૫૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૦૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


ઝાહિરી હુકમ પ્રમાણે જેને જેને આપી માલિક બનાવી આપ્યા હશે, તે માલિક 
ગણાશે. કારણ કે ઝિંદગી અને તંદુરસ્તીમાં માણસ એ બદલાનો ઈષ્રિયાર 
રાખે છે. વારસોના હક મરણ પછી રહે છે, બાકી ગુનાહ જરૂર થશે. 


વારસાઈ હક માણસના મરણ પછી તેની પાછળ રહેલા વારસોને મળે 
છે, મરણ અગાઉ નહીં. પોતાની ઝિંદગી દરમિયાન જો કોઈ શખ્સ પોતાની 
ઓલાદ બીજા શબ્દોમાં તેના મરણ પછીના તેના સંભવિત વારસોને (હયાતીમાં 
જ) કંઈ આપશે, તે બખ્શિશ ગણાશે, વારસો નહીં. 


હદીષ શરીફ તેમજ ફુકહાના મંતવ્યોથી જણાય છે કે, કોઈ બાપ પોતાની 
ઔલાદને પોતાની ઝિંદગીમાં કંઈક બખ્શિશ આપવા ચાહતા હોય તો સૌને 
(છોકરા કે છોકરીને) સરખે ભાગે આપવી જોઈએ. એમ નહીં કરનાર 
બેઈન્સાફી, અન્યાયી ગણાશે. 


તેથી જો કોઈએ પોતાની ઝિંદગી દરમ્યાન જ આપવું હોય તો દરેક 
ઓલાદને સરખે ભાગે, દરેકનો ભાગ અલગ-અલગ સ્પષ્ટ રીતે જુદો પાડીને, 
દરેકના કબ્ઝા ભોગવટામાં આવી જાય એવી રીતે આપવું જોઈએ. એ જ 
પ્રમાણે પોતાની પત્નીને પણ આપવું હોય તો તેને પણ તેનો ભાગ જુદો 
કરીને તેને કબ્ઝે આપવો જોઈએ. જો આ પ્રમાણે આપવાને બદલે પોતાની 
બખ્શિશો કાગળ ઉપર રાખશો તથા તેમનો કબ્ઝો-માલિકી પોતાના હાથમાં 
જ રાખશો, તો તમારા મરણ પછી વહેંચણી અગાઉના તમારા હકો અદા 
કરાયા પછી બાકી માલ-મિલ્કત વારસા વહેંચણીના નિયમો મુજબ વારસ- 
દારોમાં વહેંચાશે. (૯૪/૦/ ૪% : ૭૮૦%) 


ટૂંકમાં હયાતીમાં આપવામાં આવે તો તે ભેટ ગણાશે. તેમાં તમામ 
ઓલાદને બરાબર-સરખા ભાગે આપવું જરૂરી છે. અને મૃત્યુ બાદ જે કંઈ 
માલ-મિલ્કત હશે, તે વારસો ગણાશે. એમાં વારસા વહેચણીના હુકમો 
લાગુ પડશે. 

હા, જો વ્યક્તિને પોતાના અમૂક વારસદારો બાબતે પાકી ખાત્રી અથવા 


પાકુ અનુમાન હોય કે અમૂક વારસદારો બીજા અમૂક વારસદારો સાથે 
ણ46૫૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૦૧) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨:«૦૨& 


અન્યાય કરશે, અમૂકને વંચિત કરી દેશે અથવા એના હકથી ઓછું જ આપશે, 
અથવા છોકરાઓ છોકરીઓને વંચિત કરી દેશે, અથવા નજીવી રકમ જ 
આપશે, તો આ સંજોગોમાં વ્યક્તિ પોતાની હયાતીમાં જ દરેક વારસદારને 
વારસા વહેચણીના કાયદાઓ અનુસાર વહેંચી આપે, તો ચાહે પરિભાષાની 
દષ્ટિએ આ બખ્શિશ-ભેટ છે, પરંતુ પોતાના મૃત્યુ બાદની સંભવિત હાલત 
અને પાકા અનુમાનને કારણે આ વારસા વહેંચણી ગણાશે અને એમાં વારસા 
વહેંચણીના હુકમો લાગુ પડશે. («કેજ #«ટુંજ જુજ/રેજ * «૮/૯૦ 

અથવા એમ પણ કરી શકે છે કે, પોતાના મૃત્યુ બાદ જે વારસદારનો જે 
ભાગ શરીઅતની રૂએ બનતો હોય, તે મુજબનું પાકુ વીલનામું બનાવી 
આપવામાં આવે. 


૦69) મરઝુલ મૌત /જ* 
(એ રોગ જે મૃત્યુનું કારણ બને) 


સામાન્ય સંજોગોમાં વ્યક્તિગત અને સામાજિક બાબતોમાં બીમાર અને 
તંદુરસ્તમાં કોઈ ફરક હોતો નથી. હા, અમુક ખાસ હુકમો એવા છે, જે 
મરઝુલ મૌત (મૃત્યુનું કારણ બનતા રોગો)થી સબંધ ધરાવે છે. એટલા માટે 
મરઝુલ મોત કોને કહેવાશે ? તે જાણવું પણ જરૂરી છે. 

અલ્લામા હસકફી (રહ.)એ લખ્યું છે કે, બીમારી, રોગ અથવા અન્ય 
એવું કારણ (ઘટના) બની જાય, જેના કારણે જે-તે વ્યક્તિના મૃત્યુનું પાકુ 
અનુમાન અને ખાત્રી થઈ જાય. વિદ્દાન ફિકહશાસ્ત્રી અબુલ લૈષ (રહ.) 
ફરમાવે છે કે, મરઝુલ મોતની પરિભાષા માટે જે-તે રોગીનું ખાટલાવશ થવું 
જરૂરી નથી, સામાન્ય રીતે એટલું જરૂરી છે કે તે બીમારી માણસને મોતના 
મુખમાં પહોંચાડી દે અને એનું પાકુ અનુમાન થઈ જાય. 


હા, જે બીમારી લાંબી મુદ્દત સુધી રહે, તો તે બીમારી ત્યારે જ મરઝુલ 
મૌત ગણાશે, જ્યારે તે બીમારીમાં સુધારો થવાને બદલે વધારો થતો રહે. જો 
તે બીમારી કોઈક હદે અટકી જાય, એમાં સુધારો કે વધારો ન થાય, તો તે 
મરઝુલ મૌત નહીં ગણાય. ટૂંકમાં બીમારી કોઈ હદે રોકાયા વગર આગળ 
ણ«4૦૧૨૯4«૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4«૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૦૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


વધે, અંતે જે-તે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય, એ મરઝુલ મોત ગણાશે. 
(5/જસુજ /કહ : ૮૦/%, 8ત/૧/ જહજૂ/દે%/ * ૪૧/જ : ૯૭ર૭૪ 
૪% : ર૭%ર૮, ઈચ્દ(દુજ #ત/૧/ : ૪૧/% * ૪૨૮, ૪% * ૭૭૭) 
આ અવસ્થાના અમૂક હુકમો નીચે મુજબ છે : 


મરઝુલ મોતમાં તલાક : 

આ અવસ્થામાં આપેલ તલાકનું પરિણામ અને અસર સ્ત્રીની ઈદ્દત પૂરી 
થયા બાદ સ્પષ્ટ થશે. એટલે કે જો તલાક આપ્યા બાદ અને સ્ત્રીની ઈદ્દત પૂરી 
થતાં પહેલાં આ બીમાર વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો ચાહે પતિ તલાક આપી 
ચૂક્યો છે, તેમ છતાં સ્રી વારસામાંથી ભાગની હકદાર રહેશે. 
મરઝુલ મૌતમાં ઈકરાર : 

આ અવસ્થામાં એક મસઅલો એકરારથી પણ સબંધિત છે : 

જો ઉપરોક્ત બીમાર વ્યક્તિ પોતાના વારસદાર માટે કરજનો એકરાર 
કરે, તો તે એકરાર ત્યારે જ માન્ય ગણાશે, જ્યારે તેની સાબિતી (પાકુ લખાણ 
અથવા શરીઅતની રૂએ માન્ય ગવાહો) હોય અથવા બીજા વારસદારો પણ 
એ એકરારની પુષ્ટિ કરે, નહીં તો વારસદાર માટે આ અવસ્થામાં કરેલ 
કરજનો એકરાર માન્ય ગણાશે નહીં. 

વારસદાર એટલે એવો માણસ કે જે આ બીમાર વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ 
તેનો વારસદાર બનતો હોય. 

જો (વારસદાર ન બનતો હોય) એવા અજાણ્યા માણસ માટે એકરાર 
કરે, તો તે એકરાર માન્ય ગણાશે. (એમાં વધુ વિગત મોટી કિતાબોમાં છે.) 

અને જો આ અવસ્થામાં એવી વ્યક્તિની માફી કે કરજમુક્ત કરવા 
બાબત એકરાર કરે, જ્યાં આ બીમાર વ્યક્તિનું લહેણું (કરજ) નીકળે છે, તો 
તે માન્ય નથી. કારણ કે તેને આ અવસ્થામાં કરજમુક્ત કરવાનો હક નથી. 
એટલે એ બાબતનો એકરાર પણ માન્ય નથી. 


મરઝુલ મોતમાં હદીયો, સદકો અને વકફ કરવું : 


આ અવસ્થામાં કરેલ હદીયો (ભેટ) સદકો અને વકફ વસિય્યતની જેમ 
₹«46૧૨૯4૦૧૨4૦૫૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮4«૦૧૨4«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨4૦૨4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૦૩) 
૦૧૨«૦૧૨«૦૫૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૧૨૮૦૧૨«૦૨૨૮«૦૨૮«૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮«૦૨:૮«૦૧૨:«૦૨& 


ત્રીજા ભાગ (૩૩.૩૩%)ના માલ સુધી જાઈઝ છે. અને એ પણ જરૂરી છે કે, 


આટલા ભાગનો કબ્જો આ વ્યક્તિના મૌત પહેલાં થઈ જાય, મૃત્યુ બાદનો 
કબ્જો માન્ય ગણાશે નહીં. (6/%ુજ /કેકહ : ૮૦-૮?/%) 


અમુક અથવા બધા વારસદારોને 
વંચિત કરવા 
અમુક વાર માં-બાપમાંથી કોઈ એક અથવા બંને કોઈ પુત્ર કે પુત્રીથી 
નારાજ થઈ જાય છે, એના કારણે તે પુત્ર કે પુત્રીને વારસાથી વંચિત કરી દે 
છે, જે માટે બે માંથી કોઈ એક યુક્તિ મુજબ અમલ કરે છે. એટલે કે 
હયાતીમાં એ પુત્ર કે પુત્રીને બાદ (વંચિત) કરીને અન્ય અવલાદને મિલ્કતો 
વહેંચી દે છે અથવા એ પ્રમાણેની વસિય્યત કરે છે. 


સર્વ પ્રથમ એ જાણી લેવામાં આવે કે વારસદારોનો હક અલ્લાહપાક 
તરફથી નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, અને દરેક વારસદારનો ભાગ એના પસંદ 
કરવા-ન કરવા, લેવા-ન લેવા પર આધારિત નથી. જેથી તેને એ બાબતનો 
કોઈ અધિકાર નથી. બલ્કે અલ્લાહપાક તરફથી જરૂરી અને અટલરૂપે 
આપવામાં આવ્યો છે. એટલે વારસદાર પોતે પોતાની ઈચ્છા મુજબ તેને 
બદલી પણ શકતો નથી. હા, તેના કબ્જામાં આવ્યા બાદ અમુક અથવા પૂરો 
ભાગ અમૂક અથવા બધા જ વારસદારોને ભેટરૂપે આપવા માંગે તો આપી 
શકે છે. અથવા વહેંચણી સમયે પોતાના ભાગથી ઓછી વસ્તુ લઈને હટી 
જાય તો તે માન્ય છે. 


ટૂંકમાં દરેક વારસદારનો ભાગ અફર અને અટલ છે. એટલે માં-બાપ 
-માંથી કોઈ વસિય્યત કરીને કોઈ વારસદારને વંચિત કરે, તો તે ગુનેહગાર 
થશે. જેમકે આગળ આવી વસિય્યત બાબત હદીષ આવી ગઈ છે. અને એક 
હદીષમાં ફરમાવ્યું : “જે પોતાના વારસદારનો ભાગ માલ-મિલ્કતમાંથી 
કાપી નાખશે, તો અલ્લાહપાક પણ જશજ્ઞતમાંથી તેનો ભાગ કાપી નાખશે. 
એટલે કોઈ વારસદારને વંચિત કરવાની વસિય્યત કરવી યોગ્ય નથી. તેમ 


છતાં કરશે તો શરીઅતની રૂએ માન્ય નથી. 
૨«4૦૧૨૯4«૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨૮4«૦૧૨૮4«૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૦૪) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨«૦૧૨૮«૦૫૨«૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨૮«૦૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨& 


બીજો ઉપાય એ છે કે, પોતાની હયાતીમાં કોઈ વારસદારને વંચિત 
કરવાના હેતુથી જ તમામ માલ-મિલ્કત એક-બે ને છોડીને અન્ય વારસદારોને 
કબ્જા સહિત હવાલે કરી દેવામાં આવે, તો આ ભેટ માન્ય તો ગણાશે, પરંતુ 
બાપ ગુનેહગાર થશે. એટલે એ પોતાની હયાતીમાં આવું કામ ન કરે, અને 
તમામ વારસદારોને સરખા ભાગે વહેંચી આપે. 


રહી વાત પુત્ર કે પુત્રીની નાફરમાનીની, તો તેનો વબાલ તે અવલાદ પર 
રહેશે, આખિરતમાં જવાબ તેણે આપવાનો છે. તેના કારણે માં-બાપ 
-માંથી કોઈ અલ્લાહપાકના વારસા બાબતે નિમણ કરેલા કાનૂનોનું ઉલ્લંઘન 
કરે એ જાઈઝ નથી. નહીં તો તેમણે પણ જવાબ આપવો પડશે. નાફરમાની 
અથવા બીજા કોઈ કારણસર અવલાદને વારસાથી વંચિત કરવાને બદલે 
એમના માટે દુઆ કરવી જોઈએ અને હિકમતથી તેમની કેળવણી કરીને 
સીધા રસ્તે વાળવાની કોશિષ કરવી જોઈએ. 
(ઈજદ#/દુજ #€/%/ : ૪૧/૯૪ : ૪૪૬, ૪%. ઝટ૪ ૦ અ૯૪ળ”જ #૮/% * ૭૦૬૪ 
5૮/%/ રઈ?/જેજહ : ર૮%૭ઝ ૪% : ૪૦૭/% હ૪/%૨૬૧//ેજ : ર? ૪-ર૪ર/?૮/ 


સગા છોકરાને મિલ્ક્તમાંથી વંચિત કરી શકાય ? : 


સવાલ : સગો છોકરો તથા તેની ઓરત ઈગ્લેન્ડ રહે છે, બાપ ઈન્ડિયામાં 
રહે છે. છોકરો તથા ઓરત પણ હજ માટે જાય છે. બાપને બિલ્કુલ ખબર 
આપતો નથી, બિલ્કુલ જાણ કરતો નથી. એની સાસરીવાળાઓને ખબર 
આપે છે કે, હું હજ માટે જાઉં છું, હવે ઈન્ડિયામાં એની મિલ્કત ભાગે આવે 
એમ છે, મિલ્કત આપવી કે નહીં આપવી ? અગર ઓઔલાદને મિલ્કત ન 
આપે તો શું બાપ ગુનેહગાર થશે ? 
જવાબ : ફિકહની કિતાબોમાં હજ અદા કરવા જવાવાળા માટે હજ કરવા 
જતા પહેલાં જે કામો કરવા જોઈએ તેમાં લખ્યું છે કે, ફર્ઝ હજ અદા કરવા 
જતા માણસે વાલિદેન હયાત હોય તો તેમની રજા લેવી જોઈએ, અને જો 
તેમને ખિદમતની જરૂરત હોય તો તેમની રજા વગર જવું મકરૂહ છે. અને જો 
તેમને ખિદમતની જરૂરત ન હોય તો તેમની રજા વગર જવું મકરૂહ નથી. 
(જ૯૪ર/ઈક : ર ઝર) 
₹«46૧૨૯4«૦૧૨૯4૦૫૨4૦૧૨4૦૫૨૮4૦૧૨૮«૦૧૨૦૮«૦૫૨૮4«૦૧૨4«૦૧૨૦4૦૧૨૮4૦૧૨૮4૦૨૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૦૫) 
0૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૮૦૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૯૮«૦૧૨/૦૨૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


જેથી જો છોકરાના વાલિદેન પોતાના દિકરાની ખિદમતના મોહતાજ 
નથી. તેનું પોતાના વાલિદૈનને જાણ કર્યા વગર જવાથી ગુનેહગાર થશે 
નહીં. જેથી તે છોકરાને બાપ પોતાની મિલ્કતમાંથી તેને વિરાસતથી મહરૂમ 
કરવું ગુનાહનું કામ છે, અને છોકરા નાફરમાન હોય તો પણ છોકરાને 
પોતાની મિલ્કતમાંથી મહરૃમ કરવું ગુનોહ છે. 


હદીસ શરીફમાં છે કે, અમુક માણસો પોતાની પૂરી ઝિંદગી અલ્લાહ 
તઆલાની ફરમાંબરદારીમાં ગુજારતા રહે છે, પરંતુ મૃત્યુ વખતે પોતાના 
વારસદારોને વંચિત કરી આપે છે, એવા લોકોને અલ્લાહ તઆલા દોઝખમાં 
નાંખશે. (જેટ5/# ૪ર : ?/ર%%) 


ઓલાદ એ ઔલાદ કહેવામાં આવશે, ફરમાંબરદાર હોય કે નાફરમાન 
ક કે જેજે ન 
હોય ! નાફરમાન હોવાના લઈને તેને પોતાની મિલ્કતમાં ભાગ ન આપવાની 
રજા નથી, તો અહિંયા તો તે છોકરો શરઈ દ્રષ્ટિએ ગુનેહગાર નથી, તો તેને 
કેમ કરીને પોતાની મિલ્કતમાંથી વંચિત કરવામાં આવે ! 


માં-બાપ પર વારસાના નામે 
મિલ્ક્ત વહેંચણીનું દબાણ 


દરેક માણસ પોતાની હયાતી સુધી પોતાની તમામ પ્રકારની સંપત્તિ અને 
રોકડનો માલિક છે. જ્યાં અને જે રીતે ઉપયોગમાં લેવા ચાહે, શરીઅતની 
હદમાં રહીને ઉપયોગમાં લેવાનો તેને અધિકાર છે. કોઈ માણસ પોતાની 
રાજીખૂશીથી, સ્વેચ્છાએ, કોઈના દાબ-દબાણ વગર પોતાની અમૂક સંપત્તિ 
કે રોકડ પોતાની અવલાદને સરખે ભાગે વહેંચી આપે, તો વાંધો નથી. પરંતુ 
માં-બાપ પોતાની હયાતીમાં વારસદારોમાં વહેંચણી ન કરે, તો અવલાદમાંથી 
કોઈને એમના ઉપર દબાણ કરવાનો અધિકાર નથી. તેમજ આ બાબતમાં 
અવલાદ અથવા વારસદારો તરફથી પંચે પણ કોઈ ફેંસલો કરવાથી બચવાની 
જરૂ૨ છે. તેમ છતાં પંચ કેંસલો કરશે, તો શરીઅતની રૂએ તે માન્ય નહી રહે. 
કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિના માલમાં વારસા વહેંચણી તેના મૃત્યુ બાદ 
થાય છે, તેમજ જે-તે વ્યક્તિના માલ-મિલ્કતમાં વારસદારોની માલિકી અને 
₹૮«4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨૮4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4«૦૧૨4૦૫૨૦૮«૦૧૨:4૦૫૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨:૦૧૨૮4૦૧૨૮૦ 


(૧૦૬) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦9૧૨«૦૧૦૯«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨% 
હક તે વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ આવે છે. હયાતીમાં માં-બાપ પોતપોતાની માલ- 
મિલ્કતના માલિક છે. એટલે તેમના ઉપર દબાણ કરવું અવલાદ અને પંચ 
માટે જાઈઝ નથી. 


બની શકે કે અવલાદનું આ કૃત્ય માં-બાપ માટે માનસિક રીતે આઘાત 
-જનક અને અસહ્ય બની જાય, અને એમના દિલને પણ ઠેસ પહોંચે, બલ્કે 
આ કુૃત્યનો ગુનોહ થશે. 
(ક૪/જુનજ્‌ -%//ઝેજ : ₹? ૪/૮૮, ₹7/%/ 5//ઝ/જે%હ : ૭૪૬-ઝટર/ર૪) 
કોઈને અમૂક વર્ષો બાદ ભાગ આપવો : 


ઘણી વાર મરનારની મિલ્કતોનું માકેટ વેલ્યુ કાઢવામાં આવે છે, 
પરંતુ વહેંચણી કરવામાં આવતી નથી. અને અમુકવાર એવું પણ બને છે કે, 
અમુક વારસદારો અથવા ફક્ત પુત્રો એની વહેંચણી કરી લે છે, અને બીજા 
વારસદારો અથવા પુત્રીઓ (પોતાની બહેનો)ને ભાગ આપતા નથી, પછી 
ઘણા વર્ષો વિતી જાય ત્યાર બાદ પોતાની બહેનોને ભાગ આપવા તૈયાર થાય 
છે. પરંતુ ઘણા વર્ષો પછી ભાગ આપતી વખતે ભાઈઓ જુની માર્કેટ વેલ્યુ 
મુજબ પૈસા આપવાનો આગ્રહ રાખે છે, અને બહેનો નવી માકેટ વેલ્યુ 
મુજબ માંગણી કરે છે. 

આ વિષયમાં ઈમામ અબૂ યૂસુફ (રહ.)ના મંતવ્ય પ્રમાણે જુની માર્કેટ 
વેલ્યુ મુજબ વહેંચણી કરવામાં આવે, તો હકદાર વારસદાર (બહેનો)નું નુકસાન 
થાય છે. અને ઈમામ મુહમ્મદ (રહ.)ના મંતવ્ય પ્રમાણે નવી માકેટ વેલ્યુ 
મુજબ વહેંચણી કરવામાં આવે તો ભાઈઓ (અથવા જેમણે હક લઈ 
લીધો છે, તેમ)નું નુકસાન થાય છે. એટલે અલ્લામા ઈબ્ને આબિદીન શામી 
(રહ.)એ આ વિષયમાં એક સમાધાનકારી વચલો માર્ગ સૂચવ્યો છે; એ 
મુજબ બંને પક્ષો નવી અને જુની માર્કેટ વેલ્યુની વચમાં કોઈ રકમ પર 
સમાધાન કરી લે અને તેના ઉપર રાજી રહે, એ જ સારો ઉપાય અને 
મસ્‌અલાનો હલ છે. કારણ કે નુકસાન વેઠવાથી બચીએ છીએ. એ જ રીતે 
કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાથી પણ બચવું જરૂરી છે. 

(૬7/%/ 5//સે/જેહ : ૪૬/જ : ? ? ર૯૭, ૪% : ? ૯૪૨૪) 
ણ૮«૦૧૨૯«૦૧૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4«૦૫૨4«૦૧૨૯4«૦૨૯૮4«૦૨૮4૦૧૨૯4૦૦૮4૦૧૨4૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૦૭) 





૦$૦) કોઈ વારસદારના નામે સંપત્તિ ખરીદવી /૦ે૦ 


ઘણી વાર ઘરના વડીલો સંપત્તિ બાબત ટોચ મર્યાદા ધારાને કારણે 
અવલાદના નામે સંપત્તિ ખરીદે છે. અમૂક વાર ઈન્કમટેક્ષથી બચવા માટે 
અથવા અન્ય કોઈ કાયદા અથવા મજબૂરીવશ કોઈ વારસદારના નામે સંપત્તિ 
ખરીદવાથી તે વારસદાર જે-તે સંપત્તિનો માલિક બની જતો નથી. કારણ કે 
બાપ અથવા વડીલે તેને માલિક બનાવ્યો નથી અને તેને સંપત્તિ ભેટ પણ 
આપી નથી. અમૂક મજબૂરીઓને કારણે તેના નામે ખરીદી છે, તો તેનો 
માલિક ખરીદનાર વડીલ પોતે જ છે. એવી મિલ્કત વારસો ગણાશે અને 
વારસદારોમાં વહેંચવામાં આવશે. 
(ઈજ5%ટુજ #ત/%/ * ૪૮-૭૯ 8«/૧/ ર/કે%/ : ૪૧/% : ર£૦૪, ૪%. ઝર૪%) 


વ્યાજ, નાજાઈઝ કબ્જાવાળી જમીનની વહેચણી 


બેંક ખાતાઓમાં પડેલ વ્યાજની રકમની વહેંચણી કરવાને બદલે 
સવાબની નિય્યત કર્યા વગર એનો સદકો કરી દેવામાં આવશે. 


સરકારી જમીન પર નાજાઈઝ કબ્જો હોય તો સરકારને પરત કરી 
દેવામાં આવે. હા, જો કબ્જો થવાને ૩૩ વર્ષથી વધારે સમય થઈ ગયો હોય 
અને સરકાર તરફથી કોઈ દાવો કરવામાં ન આવ્યો હોય, તો શરઈ રીતે 
કબ્જેદારની મિલ્કત ગણાશે, અને કબ્જેદારના મૃત્યુ બાદ વારસદારોમાં 

વહેંચણી થશે. આવી જમીનમાં છોકરા-છોકરી બંનેવનો ભાગ રહેશે. 
(5૮/%/ 5//ઞે/જેચ્જહ * ૪૧/૯ : ? ?૪૪?, ૪% : ૪ર૮€%) 


૦) બિયાના (બિયાણું)ની રકમ «૯ 


જો કોઈ વ્યકિત સાથે સોદો થઈ ગયા બાદ બિયાણું લઈ લીધું, પરંતુ 
સંજોગોવસાત્‌ સોદો રદ-કેન્સલ કરવો પડ્યો, તો તે બિયાણું પરત કરવું 
જરૂરી છે. જો પરત ન કર્યું અને બિયાણું લેનારનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો તે 
બિયાણાની રકમ વારસો ગણવામાં નહીં આવે. તે કરજની જેમ વારસા વહેંચણી 
પહેલાં મૂળ માલિકને પહોંચાડવી જરૂરી છે. (૯/%/ ક//ઞે/જેય્જટ * ૪૪૮૪૦ 
ણ«4૦૧૨૯4«૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨4«૦૧૨૯4૦૫૨૯4«૦૧૨4«૦૧૨4«૦૧૨૮4૦૧૨૯4૦૧૨૯4૦૫૨૯4૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૦૮) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 





૦5૦) હયાતીમાં વકક કરવું જન 


દરેક માણસ હયાતી સુધી પોતાની દરેક માલ-મિલ્કતનો માલિક છે, 
એટલે પોતાની માલિકીના માલ-મિલ્કતમાં શરીઅતની હદોમાં રહીને દરેક 
પ્રકારનો અધિકાર ધરાવે છે. એના માલ-મિલ્કતમાં વારસદારોનો હક એના 
મૃત્યુ બાદ આવે છે, અને શરીઅતની હદો ઓળંગીને કોઈ પણ પ્રકારનો 
ઉપયોગ ગુનોહ છે. જેમકે વારસદારોને વંચિત કરવાના હેતુથી વકફ કરવું. 


માણસને પોતાની માલ-મિલ્કત બાબતે મળેલ શરઈ અધિકારોમાં એક 
વકફ કરવાનો અધિકાર પણ છે. જો કોઈ માણસ પાસે માલ-મિલ્કત વધારે 
હોય, કોઈ વસ્તુ વકફ કર્યા બાદ વારસદારોના ભાગે પણ માલ-મિલ્કત 
આવતી હોય તો વાંધો નથી. અને જો વકફ કર્યા બાદ વારસદારોના ભાગે કંઈ 
જ આવતું ન હોય, તો એ રીતે માલ-મિલ્કત વકફ કરવામાં ન આવે. 

અને જો પોતાની હયાતીમાં કોઈ મિલ્કત બાબતે એમ લખે કે, “આ 
મિલ્કત મારા મૃત્યુ બાદ વકફ રહેશે” તો આ વસિય્યત ગણાશે, અને આ 
વસિય્યત કુલ માલ-મિલ્કતના ૩૩.૩૩% સુધી જ માન્ય રહેશે. બીજા 
૬.૬ ૬€% વારસદારોમાં, નહીં તો અસબા (શેષાધિકારી)માં, નહીં તો ઝવિલ 
અરહામ (દૂરસ્થ સગાઓ)માં વહેંચવામાં આવશે. 


યોગ્ય એ છે કે, એમ લખવામાં આવે કે આ મિલ્કત (દા.ત. ઘર) 
મસ્જિદમાં વકફ કરૂં છું. એમાં શરત એ રહેશે કે, જ્યાં સુધી હું હયાત છું 
અથવા હું અને પત્ની/પતિ હયાત છીએ ત્યાં સુધી અમારા ઉપયોગમાં રહેશે. 

ત્યાર બાદ મસ્જિદની જરૂરતો મુજબ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. 
(8૮/% રહ//જેય્ઝ હં * ૪%/% : ર૦૪?, ૪૪-? ? ૭/૪) 


ફરી વાર એક વાત યાદ રહે કે, માણસ પાસે એક જ ઘર હોય અથવા 
એક જ ખેતર હોય અને અન્ય કોઈ સંપત્તિ ન હોય તો તે સંપત્તિ પૂરેપૂરી વકફ 
કરવામાં ન આવે. જો વકફ કરનારના માં-બાપ કે અવલાદ ન હોય તો કાકા, 
ભત્રીજા વગેરે વારસદાર હોય છે, એમને વંચિત કરવામાં ન આવે. 


૦0 / 





વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૦૯) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૨૨૮«૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯% 


નિવૃત્તિ અથવા સરકારી લાભો બાબતે 
વારસા વહેંચણીનો ખુલાસો 


પોવિડન્ટ ફંડ, ગ્રેજ્યુઈટી ફંડ મચ્યતનો માલ ગણી શકાય ? : 


મરનાર સરકારી કર્મચારી હોય, અથવા પ્રાઈવેટ સેક્ટરમાં કામ કર્યું 
હોય, અને ત્યાં પણ સરકારી કર્મચારીની જેમ 2. વગેરે મળતું હોય, 
તો તેમાં વારસા વહેંચણી થશે ? એ જાણતાં પહેલાં 2., ગ્રેજ્યુઈટી વિશે 
જાણી લઈએ.... 

ગ્રેજ્યુઈટી : એ એપ્પ્લોયર દ્વારા કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવતી રકમ 
છે. આજકાલ ગ્રેજ્યુઈટી જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્રના એમ્પ્લોયર બંને 
દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે કર્મચારી કંપનીમાં જોડાતા 
હોય ત્યારે કંપની (સીટીસી)ની કિંમતના ભાગરૂપે કર્મચારીના પગારમાં 
ગ્રેજ્યુઈટીનો સમાવેશ થાય છે. તે ચોક્કસ સમયની સમાપ્તિ પછી અથવા 
નિવૃત્તિ પર, જે પણ પહેલાં હોય તે પછી જ ગ્રેજ્યુઈટીનો દાવો કરવા પાત્ર 
છે. આ જોગવાઈ ગ્રેજ્યુઈટી એક્ટ ૧૯૭૨ અંતર્ગત છે. 

પ્રોવિડન્ટ ફંડ (2[.) : કર્મચારી ભવિષ્યનિધી, જેને સામાન્ય રીતે 
ઊ્રોવિડન્ટ ફંડ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે નિવૃત્તિ લાભ યોજના છે. 
જે તમામ પગારદાર કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ હોય છે, કર્મચારી પ્રોવિડન્ટ 
ફંડ હેઠળ કર્મચારીઓ તેમજ એમ્પ્લોયર ઈપીએફ ખાતામાં તેમના મૂળભૂત 
પગારના આશરે ૧૨% માંથી અમૂક રકમ ફાળો આપે છે. ટૂંકમાં ૧૨% કર્મચારી 
ભવિષ્યનિધિમાં રોકાણ થાય છે, એમાંથી આશરે ૩.૬૭% ઈપીએફમાં રોકાણ 
થાય છે. અને આશરે ૮.૩૩% પેન્શન યોજનામાં વાળવામાં આવે છે. 

(0૪ :7010101/7/0૮05/.૮0/70, અ રટ અ/જષ્ટ ર૦ર?/ 

ટૂંકમાં કોઈ વ્યક્તિને ફરજમુક્ત થયે 2.-. અથવા ગ્રેજ્યુઈટી ફંડ અથવા 
અન્ય કોઈ રકમ એમ્પ્લોયર તરફથી આપવામાં આવે છે, જો તે કર્મચારી 
ફરજ દરમિયાન મૃત્યુ પામે તો આ પ્રકારની રકમ અથવા સરકાર કે કંપની 
તરફથી અન્ય કોઈ રકમ આપવામાં આવે તો તેમાં મરનારના તમામ વારસ- 
₹૮«4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨૮૦૧૨૮૦ 


(૧૧૦) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦૧૨૯«૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨«૦૧૨૯/«૦૫૨૯«૦૧૨«૦૧૨/૦૧૨«૦૧૨:«૦૧૨૯:«૦૧૨૮«૦૧૨:«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨& 


મા. 


દારોનો શરઈ કાયદા-કાનૂનો મુજબ ભાગ રહેશે. 


જેમકે મજમૂઅએ કવાનીને ઇસ્લામીમાં વર્ણન છે : કલમ (૩૯૧) 
પ્રોવિડન્ટ ફંડ, લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ, કો-ઓપરેટીવ જેવા મામલાઓમાં 
એમના (સરકાર, કંપની અથવા કોઈ પણ ખાનગી કે જાહેર ક્ષેત્રના) કાયદાઓ 
મુજબ જો કર્મચારીએ પોતાની રકમ માટે (નોમીનીમાં) બીજાનું નામ લખાવ્યું, 
તો જેનું નામ (નોમીનીમાં) લખાવ્યું છે, તે ચાહે વારસદાર હોય કે ન હોય, 
એને માટે (આ નામ લખાવવાને કારણે) રકમ વસિય્યત કે ભેટ ગણવામાં 
આવશે નહીં. તે ફક્ત અમાનતદાર ગણવામાં આવશે. (એટલે એ પોતાની 
રીતે કોઈ લેવડદેવડ કરી શકશે નહીં.) એણે નામ લખાવનાર (કર્મચારી)ના 
મૃત્યુ બાદ આ રકમ તમામ વારસદારોને એમના શરઈ ભાગ મુજબ સોંપવાની 
રહેશે. અને ખાતામાં આવેલ વ્યાજની રકમ સવાબની નિય્યત કર્યા વગર 
જરૂરતમંદ (ગરીબ) લોકોને આપવી જરૂરી રહેશે. એ જ રીતે નામ લખાવનાર 
માણસની જાન-માલનું નુકસાન થતાં વળતરરૂપે જે રકમ મળશે, એ પણ 
શરીઅતના કાયદાઓ મુજબ વારસદારોમાં વહેંચવામાં આવશે. /(%9%%અએ 
5%/”જે ઈસ્ક/% : ક#જ-ઝ૯?, ૪9-૩૦%૪-૭૦૭) આ જ ખુલાસો હઝ. મવ. 
મુફતી રઝાઉલ હક સા. દા.બ.એ કર્યો છે. (૬/૧/ &/2% ઉદ્જ ઝક/રેય્જ/ 2 
૬/૪ અ” ૬/ર૪/ ૪%ઉત હુક, ૪9૮? ભ/%-૮) 


રોડ, રેલ્વે અકસ્માતમાં મૃત્યુને કારણે મળતી રકમ : 


કોઈ માણસનું રોડ અકસ્માતમાં મૃત્યું થયું અથવા રેલ અકસ્માત કે 
કોઈ હોનારતના કારણે મૃત્યુ થયું, જેથી સરકાર, કંપની અથવા રેલ્વે કે રોડ 
ફંડમાંથી મરનારના કોઈ વાલી કે વારસદારને વળતરપેટે રકમ આપવામાં 
આવી, તો આ રકમ મરનારનો વારસો ગણવામાં આવશે. જો કે આ રકમ 
પ્રાતત કરવામાં કોઈએ પોતાની પાસેથી કોઈ ખર્ચ કર્યો હોય, તો પ્રથમ તેણે 
કરેલ ખર્ચ તેને ચૂકવવામાં આવશે, ત્યાર બાદ જે બાકી બચે તે શરીઅતના 
કાનૂનો મુજબ મરનારના વારસદારોમાં વહેંચવામાં આવશે. 
(૬7/% &૪% 6૯% ઝક/ર%/ : ૬/૪ૅચ્જ7 અ” 5ર/૪ 
૪% હુંકજ ૪9-૮?૮, %/%-૮0 
ણ4૦૫૨૯«૦૧૨૯4«૦૧૨4૦૧૨«૦૧૨4૦5૨૮૦૧૨:«૦૧૨4૦૨૮«૦૧૨૯4૦૧૨4૦૧૨:4«૦૧૨4૦૧૨:4૦૧૨:«૦૧૨4૦૧૨૮ 


વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા (૧૧૧) 
૦૧૨૯«૦૫૧૨૯«૦૫૧૨૯૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૨૨૮«૦૧૨:૮«૦૧૨૮«૦૧૨૯૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૯ 


પેન્શન : કર્મચારી નિવૃત્ત થાય ત્યાર બાદ દર મહિને તેને એક નક્કી 
રકમ પેન્શનરૂપે મળે છે, જેમાં સમયાંતરે વધારો થતો રહે છે. આ રકમ 
નક્કી જ હોય છે, જે દર મહિને વધારા-ઘટાડા વગર મળે છે. જો કે અમૂક 
વર્ષો પહેલાંથી તેમાં નવો સુધારો કરવામાં આવ્યો અને કર્મચારીને હવે 
શેરની જેમ ભાવમાં વધારા-ઘટાડા સાથે પેન્શન મળે છે, જે €0ઃ તરીકે 
ઓળખાય છે. ટૂંકમાં પેન્શન પરિભાષાનો સામાન્ય ઉપયોગ નિવૃત્તિ બાદ 
દર મહિને મળતા ચૂકવણાંને વર્ણવવા માટે થાય છે. સામાન્ય રીતે પૂર્વ 
નિર્ધારીત કાયદાઓ, શરતો અથવા કરાર હેઠળ નક્કી કરવામાં આવે છે. 
અને કર્મચારીના મૃત્યુ બાદ આ પેન્શન સહાય રૃપે તેની પત્ની અને વધુમાં 
વધુ ડિઝેબલ બાળક તથા ડિપેન્ડેબલ નિરાધાર (પરાવલંબી) પુત્રીના નામે 
ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. એટલે કર્મચારીના મૃત્યુ બાદ પેન્શનમાં ફક્ત 
પત્નીનો હક છે. એમાં અન્ય વારસદારોનો હક નથી, એટલે એની વહેંચણી 
કરવામાં નહીં આવે. (90/%જ #€/%/ * ૪૧/૯-ર૭૦૮% ૪૪9-૭૯૭ %/%-૬) 
અને કાનૂની રીતે જે હકદાર હશે, તેને જ મળશે. 


જીવન વીમો (110, [11૯ 1115૫1'211€€) : 


કર્મચારીને જીવન વીમો કરાવવો ફરજીયાત હોવાને કારણે અથવા 
અન્ય કોઈ કારણસર જીવન વીમો કરાવ્યો હોય, તો ફોર્મમાં સંજોગોવસાત 
માણસ (વીમાધારક) મૃત્યુ પામે તો આ રકમ કોને સોંપવામાં આવે ? તે પણ 
લખવામાં આવતું હોવાને કારણે કોઈનું નામ લખાવ્યું હોય તો મૃત્યુ થવાને 
કારણે મળતા વીમાનો તે માણસ માલિક નહીં બને, બલ્કે એમાં તમામ 
વારસદારોનો ભાગ રહેશે. 
અલબત્ત, જે રૂપિયા વીમા માટે જમા કરાવ્યા હોય તે વહેંચવામાં આવશે, 
અને વધારાની જે રકમ મળી તે સદકો કરવામાં આવશે. 
(5:/%/ જ૯*/દે%/ * ર૪૭/ર૮, ૪૬/૯-૯૭૭૦*/%? ટૂક/₹- 
૪%જઅએઓ કંવ/”૪”ે ઈસ્ફ/%? : ક૪%-૭૭?, ૪૪9-૭૦૪ 
એક.ડો. (11)(૯વ ૩૦૦૦૩1) : 
એને “બાંધી મુદ્દતનું ખાતુ” પણ કહી શકાય છે. બેંકો માટે ચોક્કસ 
₹૮4૦૫૨4૦૫૨૯«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૦«૦૧૨4૦૧૨4૦૫૨૦૮«૦૧૨:4૦૧૨4૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨4૦૧૨૮૦ 


(૧૧૨) વારસા વહેંચણીની ઈસ્લામિક વ્યવસ્થા 
૦9૧૨«૦૧૦૯«૦૧૨૮«૦૧૨4૦૧૨૯૮«૦૧૨«૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૯૮૦૧૨૮«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૯«૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨૮૦૧૨% 
મુદ્ત સુધી થાપણની રકમ વાપરી શકાય એવો સ્ત્રોત એટલે બાંધી મુદ્દતની 
થાપણ. બેન્ક અને થાપણદાર (નાણાં ધીરનાર) વચ્ચે પૂર્વ નિર્ધારિત કરેલ 
મુદ્ત સુધીમાં થાપણદાર નાણાં ઉપાડી શકતો નથી. જો પાકતી મુદ્દત પહેલાં 
રકમ ઉપાડવામાં આવે, તો વ્યાજનો દર ઘટી જાય છે. મુદ્દત પૂરી થતાં વ્યાજ 
સહિતની રકમ બેન્ક પરત કરશે તેવી લેખિત બાંહેધરી આપે છે. નિશ્ચિત 
સમય સુધી રકમ ઉપાડી ન શકાતી હોવાથી બચતખાતા અને રીકરીંગ ખાતાના 
પ્રમાણમાં એફ.ડી.માં વ્યાજનો દર વધુ હોય છે. 


બીજા શબ્દોમાં એફ.ડી. એટલે ફિક્સ ડિપોઝીટ. બેક માટે તે ગ્રાહક 
પાસેથી લોન લીધી એમ કહી શકાય. અને ગ્રાહક માટે નિયત મુદ્દત સુધી 
વધુ વ્યાજ મેળવવા માટે અથવા રૂપિયા બેગણા કરવા માટે બચત કરી એમ 
કહી શકાય. 

આવું ખાતું ખોલાવવાથી બચવું જોઈએ. કારણ કે એમાં મુખ્ય હેતુ 
વધુ વ્યાજ મેળવવાનો છે. તેમ છતાં કોઈએ એફ.ડી. કરાવી અને નોમિની 
(વારસદાર) તરીકે કોઈનું નામ લખ્યું અથવા નામ તો નથી લખ્યું, પરંતુ 
કોઈના નામે આ રકમની વસિય્યત કરીને વીલનામું લખાવ્યું, ત્યાર બાદ 
એ ખાતેદારનું મૃત્યુ થઈ જાય, તો નોમિની અથવા વીલનામામાં જેનું નામ 
લખાવ્યું છે, તેઓ એ રૂપિયાના માલિક નથી. એમાં બધા જ વારસદારોનો 
ભાગ રહેશે. અલબત્ત, જે મૂળ રકમ છે, તે વારસદારોમાં વહેંચવામાં આવશે 
અને વ્યાજની રકમ ગરીબ, મોહતાજોને સવાબની નિય્યત કર્યા વગર વહેંચી 
દેવામાં આવશે. 


(હી, 
કે. ણૂ ી 
૯ 





